HOSEA. 


SURA I. 


AT ENO la Bwana hhlomjia Hosea, mwana 


Cs 


wa Beceri, siku za Uzziya, Yotham, Ahaz, 
Hezektya, wafalme wa Yuda, na siku za 
Yeroboam mwana wa Yoash, mfaline wa 
Israeli. 

Bwana aliponena kwanza kwa Hosea, Bwa- 
na akamwambia Hosea, Nenda, jitwalie 
mke wa mazini, na waana wa mazini: kwa- 
ni kuzini huzini inchi, ikimwacha Bwa- 
na. Bassi akaenda akamtwaa Gomer binti 
Diblaim; akachukua mimba, akamzalia 
mwana, Bwana akamwambia, Mwito jina 
lake Yezreel : kwani bado kidogo, nani ni- 
taipatiliza nyumba ya Yehu damu ya Ye- 
zreel, nitaukomesha ufalme wa nyumba ya 
Israeli. Naitakuwa siku ile, nitauvunja 
upindi wa Israeli boondeni mwa Yezreel. 
Akachukua mimba tena, akazaa binti. A- 
kamwambia, Mwite jina lake Loruhama: 
kwani sitawarehemia tena nyumba ya 
Israeli, niwasamehe yo yote. Lakini nyu- 
mba ya Yuda nitawarehemia, nitawaokoa 
kwa Bwana Muungu wao, wala sitawaokoa 
kwa upindi, wala kwa upanga, wala kwa 
vita, wala kwa frasi, wala kwa wapanda 


8 frasi. Bassi alipomwachisha Loruhama, aka- 
9 chukua mimba, akazaa mwana. Akasema, 


Google 


YA HOSEA 2. 


Mwite jina Jake Lo-ammi: sinyi watu wa- 
ngu, nami sitakuwa wenu. 

10 Illakini hesabu ya waana wa Israeli itaku- 
wa kama mchanga wa bahari, usiopimika 
wala kuhesabika; na itakuwa, mahali pa 
kuambiwa, Ninyi si watu wangu, wata- 
ambiwa, Waana wa Muungu aliye hayi. 

11 Na waana wa Yuda, na waana wa Israeli 
watakusanyika pamoja, watajiwekoa kitwa 
kimoja, watapanda katika inchi; kwani kuu 
siku ya Yezreel. 


SURA 2. 


AAMBIENI ndugu zenu, Ammi; na 
maumbu yenu, Rahama. 
2 ‘Teteni na mama wenu, teteni; kwani 
siye mke wangu, wala simi mume wake: 
` akaondolee naye mazini yake usoni, na 
mambo ya asherati katika maziwani mwa- 
3 ke; nisimvue kuwa uchi, na kumsimamisha 
kama siku alipozaliwa, na kumfanya kama 
4 nyika, na kumweka kama inchi kame, 
na kumfisha kwa kin; wala waanawe sita- 
werehemia; kwani waana wa mazini hawa. 
5 Kwani mama yao amezini: aliyewachukua 
mimba ametenda ya aibu: kwani akasema, 
Nitafuatana nao wanipendao, wenyi kunipa 
chakula na maji, sufu na kitani, mafuta na 
6 vileo. Kwa hiyo, angalia, nitakuzuilia njia 
kwa miiba, nitamfanyizia kitalu, asione 
7 matembezi yake. Naye atafuatafuata wa- 





Google 


13 vw 


14 
15 


16 


HOSEA 2. 3 


mpendao, asiwapate; atawatafutatafuta, 
asiwaone: ndipo atasema, Nitakwenda na 
kumrudia mume wangu wa kwanza; kwani 
heri kwangu zamani kuliko sasa. Naye 
asiyejua, kama mimi niliyempa nafaka, na 
mvinyo, na mafuta, niliyemzidishia fetha na 
thahabu, waliomfanyizia Baal. Bassi kuru- 
di mtatwaa nafaka yangu wakati wake, na 
mvinyo wangu muhulla wake, nami nitapo- 
konya sufu yangu na kitani yangu, za ku- 
mfunikiza uchi. Na sasa nitathirihisha fethe- 
ha yake machoni pao wampendao, wala ha- 
tamwokoa mtu mkononi mwangu. Tena ni- 
takomesha kwake machezo yote, siku kuu 
zake, miezi yake, na sabato zake, na ma- 
kusanyiko ya idi yake yote. Nami nitaha- 
ribu mizabibu yake, na mitini yake, aliyo- 
nena, Ijara yangu hii waliyonipa walioni- 
penda : nami nitaiweka mwitu, na wanyama 
rataila, Nami nitampatiliza siku za Baal- 
im, ahovukizia uvumba; alipojipamba kwa 
azama, na kwa ushanga, na kufuatana nao 
wampendao, nami akanisahau, asema Bwa- 
na. Kwa hiyo, angalia, nitamshawishi, 
nitamleta nyikani, nitasewa naye kwa moyo. 
Nami nitampa mizabibu toka huko, na bo- 
onde la Akor kuwa mlango wa tumaini: 
naye ataitika huko, kama siku za ujana 
wake, na kama siku alipopanda katika 
inchi ya Misri. Na itakuwa siku ile, 
anena Bwana, utannta, Ishi, (inume wa- 
nga ;) wala hutanita tena PRaalt, ( bwana 


Google 


4 HOSEA 3. 


17 wangu.) Nami uitamwondolea kinwani 
majma ya Baalim, wala hayatatajwa kwa 
18 jina tena. Nami nitawafanyia agano siku 
ile na nyama za mwitu, tena na ndege za 
anga, tena ua watambaao wa inchi; nitavu- 
uja upindi, na upanga, na vita katika inchi, 
19 nami mitawalalisha salama salimini. Nami 
bitakuoza kwangu milele; hattu nitakuoza 
kwangu kwa haki, na kwa hukumu, na kwa 
20 mapenzi, na kwa resema. Nitukuoza nami 
kwangu kwa wamini: nawe utamjua Bwa- 
21 na. Na itakuwa siku ile, Nitaitika, anena 
Bwana, nitaziitikia mbingu, nazo zitantikia 
22 inchi; nayo inchi itaiitikia nafaka, na mvi- 
nyo, na mafuta; nayo yatawitikia Yezreel. 
23 Nami nitampanda kwangu katika inchi; 
nami nitamrehemis asiyepewa rehema; nami 
nitawaambia wasiokuwa watu wangu, Ndi- 
nyi watu wangu: nav watasema, Muungu 
wangu. 


SURA 3. 


WANA akaniambia, Nenda tena, kampe- 
nde mwanamke aliyependwa na mwe- 

nzake, naye mzinzi, vile kama Bwana awape- 
rdavyo waana wa Israeli, wajapogeukia 
miungu mingine, na kupenda vichala vya 

2 zabibu. Bassi nikajipatia huyu kwa hetsta- 
shara za fetha, na kwa homer ya shayiri, 
3 na kwa nuss homert ya shayiri: mkamwa. 
mbia, Utakea kwangu siku nyingi; hutazi- 


Google 


HOSEA 4. 5 


ni, wala hutakuwa wa mume: ndivyo nita- 

4 kavyokuwa kwako. Kwani waana wa Israe- 

h watakaa siku nyingi hawana mfalme, wala 

mkuu, wala thabihu, wala nguzo, wala efodi 

© ao terafi: baadaye waana wa Israeli wata- 

rudi, na kumtafuta Bwana Muungu wao, na 

Daud mfalme wao: nao wakitetemeka wa- 

tamwendea Bwana, na wema wake siku 
zitakazokuja. 


SURA 4. 


IKIENI neno la Bwana, enyi waana wa 
Israeli: kwani Bwana anayo mateto nao 
waikaao inchi, kwa kuwa hapana kweli, 
wala rehema, wala kumjua Muungu katika 

2 inchi. Kuapiza, na kudanganya, na kuua, 
na kwiba, na kuzini: hufurika, damn ziki- 

3 gusadamu. Kwa sababu hii inchi italia, 
nao wote waikaao watathoofika, pamoja na 
nyama za mwitu, na ndege za mbingu; 
hatta samaki za baharini nazo zitaondole- 

4 wa. Lakini asitete mtu, wala mtu asike- 
mee: kwani watu wako kama watetao na 

93 mkohani. Nawe utajikwaa mchana, na 
nabii naye atajikwaa nawe usiku; nami ni- 

6 tamharibu mamako. Watu wangu waha- 
ribika kwa kukosa maarifa; kwa kuwa 
wewe umekataza maarifa, mitakukataza 
nami, usiwe mkohani kwangu : ukiwa ume- 
isahau torati ya Muungu wako, uitasahau 

7 watoto wako nami. Kwa kadiri walivyo- 


Google 


6 HOSEA 4. 


zidishwa, ndivyo walivyonikosea: utukufu 

8 wao nitageuza aibu. Hula thambi ya watu 
wangu, na kwa uovu killa mtu huinua roho 

9 yake. Na itakuwa, kama kwa watu, kwa 
mkohani vivyo: nami nitawapatiliza njia 
zao, nami nitawarudishia matendo yao. 

10 Nao watakula, wasishibe; nao watatenda 
asherati, wasiongezeke; kwa sababu wa- 

11 meacha kumwangalia Bwana. Asherati 
na mvinyo, na mvinyo a bhr hunyang’anya 

12 moyo. Watu wangu hutaka shauri kwa 
gogo lao, na fimbo yao huwaarifa: kwa- 

ni roho ya uzinzi imewakosesha, nao wame- 

13 zini katika chini ya Muungu wao. Hutoa 
thabihu katika vilele vya milima, huvukiza 
uvumba vilimadi, chini ya mweloni, na 
mlubuna, na mwela, kwa kivuli chake kwa 
kuwa chema: kwa hiyo binti zenu huzini, 

14 na bibi harusi hufanya asherati. Sitawa- 
athibu binti zenu wakizini, wala bibi haru- 

si wakifanya asherati; kwani wenyewe hu- 
jitenga pamoja na waanake wazinzi: nao 
as thabihu pamoja nao kahaba: na wa. 
15 ta wasiotambua wataangamia. Na wewe, 
Israeli, ukiwa wazini, asikose Yuda: wala 
msife Gilgdél, wala msipande kwa Bet-Aven, 

16 wala kuapa, Aishivyo Bwana. Kwani 
kama ndama mkaidi Israeli amefanya uka- 
idi; sasa atawalisha Bwana kama mwana 

17 kondoo penyi nafasi pana. Efraim ameu- 
18 ngwa na sanamu: mwachilie mbali. Vileo 
vyao vimegeuka; kuzini huzini tu; kupe- 


Google 


19 


2 


HOSEA 5. 1 
nda hupenda aibu ngao zake. Upepo ume- 


mfunikiza na mabawa yake; nao wata- 
tahayerika kwa sadaka zao. 


SURA 5. 


oes haya, enyi wakohani, mkasikilize, 
K 


enyi nyumba ya Israeli, mkapokee ma- 
sikioni enyi nyumba ya mfalme, kwani k wc- 
no hukumu ; kwa sababu mmekuwa mtego 
kwa Mizpa, na tanzi likitandwa jau ya 
Tabor. Nao waasi wameshuka sana kwa 
uharibifu; nami kwa laumu kwao wote. 
Nami namjua Efrain, na Israeli hakufi- 
chwa kwangu: kwani sasa, Ee Efraim, 
umezini, Israeli mchafu. Mambo yao 
hayatawaacha wamgeukie Muungu wao: 
kwani roho ya uzini kati mwao, wala ha- 
wamju Bwana. Na Israeli hushuhudiwa 
na kiburi usoni pake: hatta Israeli na 
Efraim watajikwaa katika novu wao; ata- 


6 jikwaa Yuda naye pamoja nao. Wata- 


9 


kwenda na kondoo zao na wenyi ng'ombe 
zao wamtafnte Bwana; wasimwone: ame- 
jitenga kwao. Wametenda hila juu ya 
Bwana; kwani wamezaa waana wageni: 
sasa mwezi mpya utawala pamoja na ma- 
kvonde yao. 

Pigeni baragumu kwa Gibea, na paanda 
kwa Rama, pigeni yowe kwa Bet-aven ; 
nyuma yako, Be Benyamin. Efraim ata- 
kuwa ukiwa siku ya laumu: kati ya maka- 


Google 


10 HOSEA 7. 


yo kwa mwokaji; huacha kuchochea, toka 
kukanda unga hatta uishapo kuchachwa. 
9 Siku ya mfalme wetu wakuu walijitapisha 
kwa ulevi wa mvinyo; alinyosha mkono 
6 pamoja na wenyi mzaha. Kwani wame- 
jongeza moyo wao kama tanuru, wakati 
waoteapo: mwokaji wao hulala usiku wote; 
assubuhi huwaka kama ndimi za moto. 
7 Wa moto wote kama tanuru, hula makathi 
yao; wafalme wao wameanguka: hapana 
8 mmoja wao aniitaye mimi. Efraim anaji- 
mwaga kati ya mataifa; Efraim ni mkate 
9 usiogeuzwa. Wageni wamekula nguvu 
zake, asijue mwenyewe: hatta, mvi ame- 
10 miminikiwa, asijue mwenyewe. Na Israeli 
hushuhudiwa na kiburi usoni pake: wala 
hawakumrudia Bwana Muungu wao, wala 
11 kumtafuta kwa haya yote. Naye Efraim 
ni kama njiwa mpumbafu anapungukiwa 
12 moyo: hulilia Misri, huenda Asshur. Wa- 
ondapo, vitatandaza wavu wangu juu yao; 
nitawashusha kama ndege za mbingu: ni- 
tawaathibu kama kwa kutangazwa kwa ku- 
13 sanyiko lao. Ole wao! kwani wameni- 
kimbia ; uharibifu kwao! kwani wameniasi : 
hatta ningawakomboa, illa wamenisemea 
14 uwongo. Wala hawakonililia kwa moyo, 
illa hulalamika vitandani mwao: hukusa- 
nyikia ngano na mvinyo, huniasi mimi. 
15 Hatta mkiwa nimeifandisha nimeitia ngu- 
vu mikono yao, wawaza mathara juu 
16 yangn. Hnrudi, wela si kwa jna; wafa- 


Google 


HOSEA 6. 1} 


nana na upindi usiofaa: wakuu wao wata- 
angamia na upanga kwa hasira ya ulimi 
wao: huku kuchekewa kwao katika inchi 


ya Misri. 
SURA 8. 
Ji ANWANI kwako baragumu! Kama tai 


juu yanyumba ya Bwana: kwa sababu 
wamekhalifu agano langu, wamekosa torati 

2 yangu. Kwangu watalia, Muungu wangu, 
3 tumekujua sisi, Israeli. Ametupa Israeli 
4 yaliyo mema: adui watamfukuza. Wame- 
simamisha wafalme, wala si kwami: wame- 
jitawalisha, nisijue: wamejifanyizia sanamu 
‘za fetha yao na thahabu yao, wakatike., 
ð Ametupa ndama wako, Ke Samaria; hasira 
yangu imewaka juu yao: hatta lim kabla 
6 hamjakuweza kutoa kosa? Kwani ya 
Israeli hatta na haya; fundi ameifanyiza, 
wala Muungu siye: hatta kuvunjika itavu- 

7 njika ndama ya Samaria. Kwani upepo 
walioupanda, tufanu watakayoivuna : nafa- 
ka haina; machipuko hayatoi mashuke: 

8 hatta ikiwa yatoa, wageni watayameza. A- 
memezwa Israeli: sasa wako kati ya ma- 

9 taifa kama chombo kisichopendeza. Kwani 
wamepanda Asshur, punda milia peke yake: 
10 Efraim ameajiri kupenda. Kweli, hatta 
wakiajiri kati ya mataifa, sasa nitawaku- 
sanya: nao wataanza kuthoofika kwa ma- 

1} ana ya mzigo wa mfalme wa wakuu. A- 


Google 


13 


14 


HOSEA 9. 


kiwa Efrain amendisha mathbaha kwa 
thambi, zimekuwa kwake mathbahu kwa 
thambi. Hatta mkimwandikia torati 
yangu kwa elfu kumi, huhesabiwa kitu 
kigeni. Nazo thabihu za matoleo yangu, 
hutoa thabihu za nyama, hula; wala Bwana 
hazikubali: sasa atakumbuka aova wao, 
atapatiliza thambi zao ; watarudi Misri nao. 
Kwaui Israch amomsahau Muumba wake, 
amcjenga majumba; na Yuda ameongeza 
miji yenyi boma: lakini nitapeleka moto 
Juu ya miji yake, nao utaila minara yako. 


SURA 9. 


SIFURAHI, Ee Israeli, kwa shangwi, 
kama mataifa ; kwa kuwa umezini kwa 
Muungu wako, umependa ijara juu ya killa 
sakafu ya nafaka. Sakafu na shinikizo 
hazitawalisha, naye ataukosa mvinyo mpya. 
Hawatakaa katika inchi ya Bwana; lakini 
Efraim atarudi Misri, nao watakula kichafu 
katika Assnur. Hawatammiminia Bwana 
mvinyo, wala hawatampendeza: thabihu zao 
kama chakula chao wenyi matanga kwao; 
wote wakilao watatiwa uchafu : kwani cha- 
kula chao kwa nafsizao; hakitakuja nyu- 
mbani kwa Bwana. Mtafanyaje siku ya 
kusanyiko la idi, na siku ya karama ya 
Bwana? Kwani, tazama, wamekwenda zao 
katika uharibifu, Misri itawakusanya, Nof 
utawazika: kutamamka kwao kwa fetha 


Google 


10 


ll 


16 


HOSEA 9. 13 


magugu yatakumihiki; miiba itakuwa hc- 

mani mwao. Niku za kupatilizwa zimekuja, 
siku za kulipiwa kisasi Mmekuja; [srach 
wataijua : nabii ni mpumbafn, mtu mwenyi 
roho ana wazimo, kwa kuwa wingi uovu 
wako, kwa kuwa wadui mkuu. Efraim 
mlinzi na Muunga wangu: naye nabii, 
mtego wa mwinda ndege njiani mwake 
mwote, wadui nyumbani mwa Muungu 
wake. Wamcharibika mno kama siku za 
Gibea; atakumbuka uovu wao, atawapati- 
liza kwa thambi Zao. Nimekuta Israeli 
kama zabibu penyi nyika ; nimewaona baba 
zenu kama mabivu ya kwanza ya mtini ka- 
tika mwanzo wake: wakaenda Saal-pcor, 
wakatitenga kuwa wa aibu, wakawa ma- 
chukizo kama waliyoyapenda. Naye 
Efraim, utukufu wake utaruka kama nde- 
ge: pasiwe kuzaa, wala kuchukua mimba, 
wala kupatiwa mimba. Hatta wakilea 
watoto, illa nitawanyang’anya, asisalie mtu; 
hatta ole wao tena nitakapowaondokea ! 
Efraim, kama nilivyoona Turo, amepandwa 
mahali pazuri: lakini Efraim atamtolea 
mwuaji watoto wake. Uwape, Ee Bwana: 

nini utakazowapa ? uwape kuharibika kwa 

mimba, na kukauka kwa maziwa. Uovu 
wao wote katika Gilgal; kwani ndiko nili- 
kowachukia! kwa sababu ya uova wa ma- 
tendo yao nitawafukuza nyumbani mwangn: 
sitawapenda tena; wakaidi maakida wao 
wote. Efrain amepigwa, shina lao limeka- 


Google 


14 HOSEA 10. 


uka, hawatazaa matunda: kweli, hatta 
wakizaa, nitaviua vipenzi vya tumbo lao. 

17 Muungu wangu atawatupa, kwa sababu 
hawakumsikiliza : nao watakuwa wakimbi- 
zi Kati ya mataifa. 


SURA 10. 


| kan mzabibu mkarimu, naye mwe- 
nyi kutoa matunda: kwa wingi wa matu- 
nda yake amezidisha mathbahu zake; kwa 
uzuri wa inchi yake wamefanya nzuri nguzo 
2 zao. Ametenga moyo; sasa wataonekana 
wenyi hatiya: yeye atakuta mathbahu zao, 
atateka nguzo zao. Hakika sasa watasema, 
Hatuna mfalme: kwani hatumchi Bwana; 
4 naye mfalme atufanyie nini? Hunena 
maneno, huapa uwongo katika kupatana 
mapatano: kwa hiyo hukumu huchupuka 
kama miroshi katika matuta ya koondeni. 
5 Wakaao Samaria wataona hofu kwa ndama 
za Bet-Aven: kwani watu wake watamlilia, 
na Wakemari wake, waliomfurahia, kwa 
utukufu wake, kwa kuwa umemwondokea. 
6 Hatta atachukuliwa Asshur sadaka yake 
Mfalme Yareb: Efraim atachukua fetheha, 
na [sraeli ataona haya kwa shauri lake mwc- 
nyewe. Naye Samaria, mfalme wake ame- 
katika kama povu usoni pa maji. Pataha- 
ribika tena mahali pa juu pa Aven, thambi 
ya Israeli: mbigih na miiba itapanda 
mathbahuni mwao; nao wataiambia mili- 


Oo 


Cos 


Google 


HOSEA 11. 15 


ma, Tusetirini; na vilima, Tuangukien. 

9 Tangu siku za Gibea umefanya thambi, Ke 

Israeli ; huko wamesimama ; isiwapate kwa 

10 Gibea vita juu ya waana wa uovu. Ikiwa 

nia yangu nitawaathibu; nao mataifa wae 

takusanyika juu yao, wakifungwa kwa 

makosa yao mawili. Naye Efraim ndama 

11 aliyofundishwa, apendaye kufikicha ; laki- 

ni nimempitia shingo lake la uzuri: nita- 

mwekea Efraim mpanda; Yuda atalima, 

12 Yakob atavunja udongo wake. Jipandi- 

eni kwa haki, vuneni kwa rehema; limeni 

malimo yenu; kwani wakati umewadia 

mmtafute Bwana, hatta atakapokuja, na 

13 kuwanyweshea haki. Mmelima thulumu, 

uovu mliouvana ; mmekula mazao ya uwo- 

ngo: kwani umetumainia njia yako, wingi 

14 wa mashujaa wako. Kwa hiyo fitina ita- 

waondokea mataifa yako, ngome zako zote 

zitatekwa, vile kama Shalman alivyoteka 

Bet-arbel siku ya vita: mama akavunjika- 

15 vunjika pamoja na watoto wake. Ndivyo 

Betel utakavyowatendea ninyi kwa sababu 

ya uovu wa uovu wenu: likichomoza jua 
tu kukatwa atakatwa mfalme wa Israeli. 


SURA 11. 
| errr er alipokuwa mtoto nikampenda, 


na katika Misri nimemwita mwanangu. 
2 Huwaita, ndivyo hutoka usoni pao: huto- 
3 lea Baali thabihu, huvukfvia sanamu. Na- 


Google 


16 HOSEA 11. 


mi mwendesha wake Efraim; naliwatwaa 
mikononi mwangu; wasijue kama ndimi 
4 miliyewaponya. Naliwavuta kwa kamba 
za kimwana-Adamu, kwa mafungo ya u- 
penzi; nikawa kwao kama wainuao nira 
kwa matayo yao, nikawaandikia chakala. 
Hatarudi inchi ya Misri; Mwasshur ndiye 
atakayemmiliki, kwa sababu wamekataa 
kurudi. Nao upanga utaiangukia miji 
yake, utaiharibu na kula miti yake kwa 
sababu ya mashauri yao wenyewe. Nao 
watu wangu huambatana na maasi juu 
yangu: hatta wakiwaita kwa juu, hapana 
8 mmojawapo atakayetukuza. Nikutoeje, 
Efraim ? nikutupe, Israeli? nikutoeje kama 
Adma? nikuweke kama Zeboim? moyo 
wangu umegeuka ndani mwangu, huruma 
9 zangu zimewaka pamoja. Sitatenda kwa 
ukali wa hasira yangu, sitarudi kuharibu 
Efraim: kwani Muungu mimi, wala si mtu; 
kati mwako Mtakatifu: wala sitaingia 
10 mjini. Nyuma ya Bwana watakwenda, 
atakayeng' uruma kama simba : kwani ata- 
ng’uruma, na waana watakuja wakiteteme- 
11 ka toka magharibi. Watakuja wakitete- 
meka kama ndege katika Misri, na kama 
hua katika inchi ya Asshur; nami nitawa- 
kalisha nyumbani mwao, anena Bwana. 
l2 Efraim anizungushia uwongo, na hila 
nyumba ya Israeli; lakini Yuda hatta sasa 
atawalaye na Muuugu, naye mwaminifu 
kwake SIA 


Cyt 


J oO 


Google 


Or 


or 


10 


1l 


HOSEA 12. 17 
SURA 12. 


FRAIM hula pepo, hufuata matlai: meha- 
na kuchwahuzidisha uwongo na uha- 
ribifu ; nao hufanya mapatano na Asshur, 
na mafuta huchukuliwa Misri. Mateto 
tena na Yuda anayo Bwana, naye atam- 
patiliza Yakob kwa njia zake; kwa ma- 
tendo yake atamrudishia. Tumboni alim- 
shika ndugnye kisigino; na katika uwezo 
wake alikuwa na nguvu kwa Muungu: 
akawa na nguvu juu ya malaika, akam- 
shinda: akalia, akamsihi: akamwona kwa 
Betel, ndipo aliposema naswi; hatta Bwana, 
Muungu wa majeshi; Bwana ni kumbuku- 
mbu yake. Nawe ungeukie Muungu 
wako; shika rehema, na hukumu, uka- 
inngojee Muungu wako dayima. 

Kanaan! ( mchurnzi ) huyu, mkononi mwa- 
ke mizani ya udanganifu: apenda kuthu- 
lumu. Akasema Efraim, Kweli nimekuwa 
tajiri, niwejipataa mali: wala katika kazi 
zangu zote hawatanionea uovu ndio thambi. 
Makini mimi Bwana Munngu wako tangu 
inchi ya Misri; nami bado nitakukalisha tena 
hemani, kama siku za karama ya idi. Ni- 
menena tena na manabii, nami nimeongeza 
njozi ; na mikononi mwa manabii nimetu- 
mia mifano. Si uovu Gilead ? ubatili wa- 
mekuwa pia: kwa Gilgal hntoa thabihu za 
ng'ombe; hatta mathbahu zao kama chungu 
katika matuta ya koondeni. Yakob aka- 


Google 


18 


13 
14 


2 


Cs Ot 





HOSEA 13. 


kimbia koondeni kwa Aram, Israeli akatu- 
mika kwa mke, na kwa mke akachunga. 
Na kwa nabii Bwana akampandisha Israeli 
katika Misri, na kwa nabii amechungwa. 
Efraim amekasirisha machungu : kwa hiyo 
damu yake itaachwa juu yake, na shutu- 
mu lake Bwana atamrudishia. 


SURA 13. 


FRAIM aliposema, tetemeko; yeye ali- 

yejitukuza katika Israeli: lakini alipo- 
kosa kwa Baal, akafa. Hatta sasa huzidi 
kufanya thambi, nao wamejifanyia sanamu 
za fetha yao, hatta machukizo kwa kuta- 


' mbua kwao wenyewe, kazi za mafundi zo- 


te: wazisemeao, Wazibusu ndama waana 
Adamu watoao thabihu. Kwa hiyo wata- 
kuwa kama wingu la assubuhi, kama u- 
mande upitao mapema, kama makapi yali- 
yopeperushwa na tufanu katika sakafu, na 
kama moshi katika dohani. Illakini 
mimi Bwana Muungu wako tangu inchi ya 
Misri; wala Muungu mwingine illa mimi 
hutajua, wala hapana mwokozi kuliko mi- 
mi. Mimi nalikujua nyikani, katika inchi 
ya kiu nyingi. Kwa kadiri ya malisho 
yao ndivyo walivyoshiba ; wakashiba, mo- 
yo wao ukatukuka : kwa hiyo wamenisahau. 
Kwa hiyo nipo kwao kama simba: kama 
chui njiani nitachungulia: nitawalaki kama 
dubba aliyenyang’anywa, nitararua mshipa 


Google 


HOSEA 14. 19 


wa moyo wao: nami nitawala huko kama 
9 simba; mnyama atawapasua. Uharibifu 
wako. Ee Israeli, kwa knwa juu yangu, jnu 
10 ya msaada wako. Yuko wapi bassi 
mfalme wako, akuokoe katika miji yako 
yote? na waamuzi wako uliowanena, Nipe 
11 mfalme na wakuu? Nimekupa mfalme 
kwa hasira yangu, nimetwaa kwa ghatha- 
12 bu yangu. Umefutika uovu wa Efraim : 
13 thambi yake imewekwa. Utungu wa 
mwanamke mwenyi kuzaa utamjia; mwa- 
na asiye hekima yeye; kwam wakati asi- 
14 kawie penyi kupenyesha watoto. Mkono- 
ni mwa ahera nitawatoa, katika mauti 
nitawakomboa: Ee mauti, wapi mapigo 
yako? Ee ahera, wapi uharibifu wako? 
J5 kugeuka kutafichwa machoni pangu. Ha- 
tta akisitawi kati ya nduguze, matlai ita- 
kuja, upepo wa Bwana upandao toka nyi- 
kani, na kijito chake kitakoma, na chetn- 
chemi yake itakauka: ataharibu hazina 
16 ya vyombo vyote vya anassa. Samaria 
atajitia hatiyani ; kwani anfemwasi Muungu 
wake: wataanguka kwa upanga; vitoto 
vyao vitavunjikavunjika, na waanawake 
wao wenyi mimba watapasuliwa. 


SURA 14. 
E Israeli,rudi kwake Bwana Muungu wa- 


ko ; kwani umeanguka kwa uovu wako. 
2 Twaeni nanyi maueno, mkamrudie Bwana : 


Google 


DO) HOSEA Lt. 


mwambieni, Maovu yote uyaondoo, na 
yaliyo mema uyakubali: naswi tutatoa 
3 ng'ombe midomo yetu. Asshur hatatuokoa ; 
hi: atutapanda frasi: wala hatutaiambia teua 
kazi ya mikono yetu, Miungu yetu : kwani 
4 kwako asiye na baba huona rehema. Ni- 
taponya maasi yao, nitawapenda kwa mo- 
yo: kwani hasira yangu imegeuka kwake. 
Nitakuwa kama umande kwa Israeli ; ata- 
chanua kama nyinyoro, atatoa mizizi kama 
0 Lebanon. Matawi yake yataendelea, na 
uzuri wake utakuwa kama wa mzeituni, na 
7 manuka yake kama Lebanon. Watarudi 
wakaao chini ya kivnli chake; wataifufuska 
ngano, watachanua kama mzabibu : manu- 
kato yake kama mvinyo wa Lebanon. 
8 Efraim atasema, Ninani tena na sanamu ? 
Mimi nimejibu, nami nitamwangalia; ka- 
ma mberoshi mbichi mimi; toka kwangu 
9 matunda yako yameonekana. Nani mwe- 
nyi hekima, na haya atayatambua ? mwe- 
nyi busara, naye atayajua? kwani zime- 
nyoka njia za Bwana, nao wenyi haki wa- 
taziendelea : nao waasio wataanguka humo. 


cr 


MWISHO. 


Google 


HARVARD UNIVERSITY 


Digitized by Google Original from 


gah oe i = Original from 
D d b Lo) 
bates Google HARVARD UNIVERSITY 


YOEL. 


N ENO la Bwana lililomjia Yoel, mwana 


2 
3 


4 


wa Pethuel. 

Sikieni haya, enyi wazee, mkasikilize, enyi 
nyote mkaao katika inchi. Yamekuwa haya 
siku zenu, ao hatta siku za baba zenu? Wa- 
arifuni haya watoto wenu, na watoto wenu 
watoto wao, na watoto wao kizazi kingine. 
Mabaki yao mapanzi nzige zimeyala ; mabaki 
yao nzige funza zimeyala; na mabaki yao 


5 funza madudu wage wameyala. Amkeni, 


6 


7 


10 


enyi walevi, mkalie: kapigeni yowe, enyi 
nyote mnywao mvinyo, kwa sababu ya mvi- 
nyo mpya; kwani umekomeshwa katika ka- 
nwa lenu. Kwani taifa limepanda juu ya 
mchi yangu, hodari, wasiohesabika; meno 
yake meno ya simba, mwenyi magego ya 
simba mkubwa. Mzabibu wangu ameuhari- 
bu, na mtini wangu ameuvunjavunja : ame- 
ubandua k#bisa na kutupa chini; matawi 
yake yamefanyika meupe. Omboleza, kama 
mwanamwali avaaye sako kwa kufiwa mume- 
we wa ujana. Sadaka ya unga na miminiko 
zimekoma katika nyumba ya Bwana; wako- 
hani, wangoje wake Bwana, walia. Koonde 
Kimekonda, shamba lashangaa; kwani zime- 
konda nafaka, umekauka mvinyo mpya, 


Google 


YOEL. 


11 yamenywea mafuta. Tahayarini, enyi wa- 
kulima, lieni, enyi watunza mizabibu, kwa 
ngano na kwa shairi; kwani mavuno ya ko- 

12 ondeni yamepotea. Mzabibu umekauka, 
na mtini umezimia; mkomamanga, na tnte- 
nde tena, na mtofaa, hatta miti yote ya koo- 
ndeni imekauka; kwani furaha imewaka- 

13 ukia waana Adamu. Jifungeni sako, mkalie, 
enyi wak»hani; pigeni yowe, enyi wangojo 
wa mathbabn; njooni, kesheni usiku kucha 
wenyi sako,enyi wangoje wa Muungu wa- 
ngu: kwani sadaka ya unga na miminiko zi- 

14 mezuiwa nyumbani mwa Muungu wenu. Ta- 
kaseni kufunga, item kusanyiko kuu, ku- 
senyeni wazee, wakau inchi wote, nyumbani 
kwa Bwana Muungu wenu, mkamlilie Bwa- 

15 na. Ole wa siku! kwani siku ya Bwana ime- 
karibia, na kama kuwinda katika kwa Mwe- 

16 nyiezi itakuja. Hakikatiki chakula ma- 

— choni petu, kicheko na furaha katika nyu- 

17 mba ya Muungu wetu? Mbegu zimehari- 
bika chim ya udongo wao; ghala zimea- 
chwa, hazina zimebomoka; kwani nafaka 

18 zimekauka. Ginsi nyama wanavyougua ! 
‚makundi ya ng'ombe hafathaika, kwani ha- 
wana malisho; hatta makundi ya kondoo 

19 huteswa. Ee Bwana, wewe nakulilia: 

— kwani moto umeyala malisho ya nyika, 

= na ndimi za moto zimeteketeza miti yote 

20 ya koondeni. Hatta nyama za koondeni 
wakutwetea : kwani mifereji ya maji ime- 

J 


Google 


JI. 


LO 


«J 


© 0 


YOEL. 
kauka, na moto umeyala malisho ya nyika. 


PIGENI paanda katika Sayuni, mkapige 
yowe katika mlima wa utakatifu wangu: 
wakaao wote katika inchi watetemeke: 
kwani siku ya Bwana inakuja, kwani ime- 
karibia : siku ya giza na weusi, siku ya ma- 
wingu ns kiwi, kama mapambazuko yali- 
vyotandwa milimani: watu wakuu na ho- 
dari, bado —— kamwe kama hawa, 
wala nyuma yao hawatakuwa kwa miaka ya 
kizazi na kizazi. Moto hula mbele yao; na 
nyuma yao ndimi za moto maa le el 
inchi yafanana na bustani ya Aden mbele 
ya, na vyuma yao nyika ilioharibika : 
kweli hapana iliyopona kwao. Kuonekana 
kwao kama kuonekama kwa frasi : na kama 
wapanda frasi ndivyo waendavyo mbio. Ka- 
ma santi ya magari katika vilele vya milima 
huruka, kama sauti ya ndimi za moto ziki- 
yala makapi, kama watu hodari wakipa- 
ngwa vitani. Mbele zao mataifa huona 
uchungu: nyuso zote hukosa rangi zao. 
Huenda mbio kama washujaa : hupanda u- 
kutani kama wenyi vita: huendelea killa 
mmoja njia yake, hawachafuki mapito yao. 
Wala mmoja hamsukumi mwenzake; huc- 
ndelea killa mmoja njia yake: nao wakia- 
nguka penyi selaha hawavunjiki. Huuru- 
kia mji: hukimbia juu ya ukuta; huzipandia 
nyumba : huingia madirishani kama mwivi. 
Inchi hutetcma mbele yao; mbingu hutiki- 


3 


Google 


YOEL. 


sika: jua na mwezi hutiwa giza, nazo nyota 
11 huacha kuangaza: Naye Bwana hupaliza 
sauti yake mbele ya jeshi lake; kwani ma- 
tuo yake makubwa sana; kwani mwenyi 
nguvu afanyaye neno lake: kwani siku ya 
Bwana kuu na ya kuogofya sana; na nani 
12 aiwezaye? Illakini hatta sasa, 'Nigeaki- 
eni mimi, anena Bwana, kwa moyo wote, na 
kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kujuta. 
13 Kararueni moyo wala si mavazi, mkamgeu- 
kie Bwana Muungu wenu, kwani ndiye 
mwenyi neema na rehema, si mpesi kwa 
hasira,- mwenyi wema mwingi, ageukaye 
14 katika mabaya. Nani ajuaye kama atarudi, 
na atageuka, na ataacha mbaraka nyumaye, 
sadaka ya unga na sadaka ya kunywa kwa 
Bwana Muungu wenu? 
lð Pigeni paanda katika Sayuni, takaseni 
16 kufunga, iteni kusanyiko kuu : kusanyeni 
watu, takaseni kusanyiko, wasongane wa- 
zee, kusanyeni watoto nao wunyonyao 
maziwa: bwana arusi atoke chumbani 
mwake, na bibi arusi katika kijumba chake. 
17 Wakohani, wangoje wa Bwana, walie kati 
ya ukumbi na mathbuhu, wakanene, Uwaa- 
chilio watu wako, Ee Bwana, wala usitoe 
urithi wako kwa aibu, wamuataifa watawale 
juu yao: kwa nini waseme kati ya watu, 
Yuko wapi Muungu wao? 
18 Ndipo Bwana alipoionea uwivu inchi ya- 
19 ke, na kuwahurumia watu wake. Bwana 
akajibu, akawambia watu wake, Angalieni, 
| 4 


Google 


20 


21 
22 


27 


YOLL.. 


nitawapelekea ninyi nafaka, na mvinyo, na 
mafuta, nanyi wtashibishwa navyo: wala si- 
tawafanya tena aibu kati ya mataifa: nami 
nitawaondolea ninyi mbali wa kaskazini, ni- 
tawafukuza hatta inchi ya ukame na jangwa 
upande wao wa mbele kwa bahari ya masha- 
riki, na upande wao wa nyuma kwa bahari 
ya magharibi; na uvundo wao utapanda, 
na manuka yao yatapanda, kwa kuwa wame- 
tenda makuu. Usiogope, Ke inchi, ufurahi, 
ukafurahiwe; kwani Bwana ametenda ma- 
kuu. Msiwe na hofu, enyi nyama za koo- 
ndeni; kwani malisho ya nyika yachupuka, 
kwani mti wazaa matunda yake, mtini na 
mzabibu yatoa nguvu zao. Furahini bassi, 
enyi waana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana 
Munngu wenu: kwani awapelekea mvua ya 
masika kwa hesabu ya haki, na kuwanye- 
shea mvua, mvua ya masika na mvua ya 
mvule kwanza. Na sakafu zitajaa ngano, 
na mashinikizo yatashiba mvinyo na mafu- 
ta. Nami nitawaredishia miaka ziliyoila 
nzige, na funza, na madudu wage, na ma- 
panzi, jeshi langu kuu miiowapeleka kati 
mwenu, Nanyi mtakula kingi na kushiba, 
na kulisifu jina la Bwana Muungu wenu; 
aliyewatendea kwa ajabu: na watu wangu 
hawatatahayarika kamwe. Nanyi mtajua 
kama nipo kati ya Israeli, na kama mimi 
Bwana Muungu wenu, wala hapana mwi- 
ngine; wala watu wangu hawatatahayarika 
kamwe. 


5 


Google 


YOULL. 


28 Na itakuwa baadaye nitamwaga ya Roho 
yangu juu ya watu wote; watatabiri wa- 
ana wenu na binti zenu, na wazee wenu 
wataota ndoto, na vijana wenu wataona 

29 njozi; na tena juu ya watumwa waume 
na wake siku zile nitamwaga ya Roho ya- 

30 ngu. Nitatoa ajabu mbinguni, na katika 
inchi, damu, na moto, na nguzo za moshi. 

31 Jua litageuka kuwa giza, na mwezi kuwa 
damu: mbele ya kuja siku ya Bwana iliyo 

32 kuu na kutetemesha. Na itakuwa, killa 
atakayeomba kwa jina la Bwana utaokoka: 
kwani katika mlima Sayuni na katika Ye- 
rusalemi watakuwako watakaookoka, kama 
Bwana alivyosema, na katika mabaki wale 

_ awaitao Bwana. | 


Ili. KWANI, angalieni, siku zile, na wakati 
ule, nitakapowarudisha wafungwa wa Yuda 

2 na Yerusalemi, nitawakusanya mataifa yote, 
nami nitawaleta chini boondeni mwa Yeho- 
shafat ; ndipo nitakapowahukumu kwa ajili 

ya watu wangu, na kwa ajili ya urithi wa- 
ngu Israeli, waliowatawanya kati ya mata- 

3 ifa, na kuigawanya inchi yangu. Nao wa- 
mewapigia kura watu wangu : na mtoto mu- 

me wametoa kwa kahaba, na mtoto mke wa- 

4 meuza kwa mvinyo wapate kunywa. Kwe- 
li, na nini ninyi kwangu, enyi Turo na Sido- 
ni, na pande zote za Filistia ? Mtanirudishia 
malipo ? na kama mtanirudishia mimi, hima 
na kwa haraka nitawarudishia ninyi kitwa- 
ni malipo yenu. Kwa kuwa mmenitwalia 


6 


we 


Google 


13 


14 


15 
16 


YOEL, 


fetha yangu na thahabu yangu, na kuchu- 
kua majumbani mwenu mema yangu ya 
kutamanika; hatta waana wa Yuda, na 
waana wa Yerusalemi mmewauzia waana 
wa Wayonani, mpate kuwahamisha mbali 
ya mpaka wao wenyewe; angalieni, nitawa- 
ondokesha katika mahali mlipowauza, nanu 
nitawarudishia malipo kitwani kwenu : na- 
mi nitawauza wenu waana na binti mikononi 
mwa waana wa Yuda, nao watawauza kwa 
watu wa Seba, kwa taifa lilioko mbali : 
kwani Bwana aliyelinena. 

Tangazeni haya kati ya mataifa; tengene- 
zeni vita; waondokesheni mashujaa; watu 
wote wa vita wakaribie, wapande juu. Fu- 
eni majembe yenu kuwa panga, na miundu 
yenu kuwa mikuki: aseme mthaifu, Mimi 
hodari. Haya njooni, enyi mataifa wa pande 
zote, mkakusanyike: huko uwashushe ma- 
shujaa yako, Eo Bwana. Mataifa waondo- 
ke, wapande boondeni mwa Yehoshafat : 
kwani ndiko nitakakokaa niwahukumu ma- 
taifa yote wa pande hizi. Tieni miundu, 
kwani vuno limekomaa. Njooni msindike 
kwani kinu kimejaa, mashinikizo yameshi- 
ba, ya kuwa maovu yao mengi. Makutano, 
makutano boondeni mwa kukata maneno; 
kwani siku ya Bwana karibu boondeni mwa 
kukata maneno. Jua na mwezi ni giza, 
nazo nyota zakoma kuangaza. Naye Bwa- 
na atanguruma katika Sayuni, atapaliza 
sauti yake katika Yerusalemi; mbingu na 


7 


Google 


JOEL. 


mehi zitatikisike : lakini Bwana kimbilio la 
watu wake na ngome ya waana wa Israeli. 
17 Ndivyo mtakavyonijua kama ndimi Bwana 
Muungu wenu nikikaa katika Sayuni, mli- 
ma wangu wa utakatifu; ndipo Yerusalemi 
utakapokuwa mtakatifu, wala wageni ha- 
18 watapita kati yake tena kamwe. Na ita- 
kuwa siku ile milima itadondoza mvinyo 
mtamu, na vilima vitamwaga maziwa, na vi- 
jito vyote vya Yuda vitatoa maji; hatta 
nyumbani mwa Bwana chemchemi itatokea, 
19 na kuitia maji boonde ya Shittim. Misri 
itakuwa ukiwa, na Edom itakuwa nyika 
iltoharibika kwa jeuri waliyofanyiwa waa- 
na wa Yuda, kwa kuwa wamemwaga damu 
20 isiyo na hatiye katika inchi yao. Lakini 
Ynda watakaa milele, na Yerusalemi kwa 
21 kizazi na kizazi. Nami nitaitakasa damu 
yao nisiyoitakasa, kwani Bwana akaaye 
katika Sayuni. 


Google 


AMOS. 


SO 
LI 
DEO 
GL 


OR 
IA 


ZANZIBAR: 
PRINTED AT THE UNIVERSITIES’ MISSION PRESS. 
1888, 


Google 


AMOS. 
SURA 1. 
M A NENO ya Amos, aliyekuwa wa wa- 


chungaji wa Tekoa, nhyoyaona jua 
ya Israeli, siku za Uzziya infaline wa Yuda, 
na siku za Yaraboam mwsna wa Yoash 
mfiJme wa Israeli, miaka miwili kabia ya 
tetemeko la mchi. 

2 Akasema, Bwana atingnrums katika Sa- 
yuni, atapaliza sauti yake katika Yerusa- 
lemi; nayo malisho ya wachunga vatao- 
mboleza, na kilele cha Karmel kitakauka. 

8 Ndivyo asemavyo Swana: K va makosa 
matatu ya Dameski, na kwa ma’nne, sitne 

4 warndishia; wakiwaw :neipond: Gilead kwa 
naurajl za chuma; nein nitauipelekea moto 
nyumba ya Hazael, nao utayateketeza ma- 

.5 jumbe ya Benhadad. Nami uitalivunja 
pingo la Dameski, nitamkatia mbali akaa,e 
boondeni mwa. Aven, naye ashikaye fimbo 
ya ufalme nyumbani mwa Aden: nao watu 
wa Shaiu watakwenda kufungwa katika 
Kir, a-ema Bwana. ., 

6 Ndivyo asemavyo bwana: Kwa makora 
matatu ya Gaza, ya kwa ma une, sitawaru- 
disha; wakiwa kuhamisha wainewahamisha 

7 kabisa, kuwatulea Edom: nami nitaupelekea 


Google 





2 AMOS 1. 


moto ukota wa Gaza, nao utateketesa maju- 

8 mba yake: nami nitamkatia mbali akaaye 
Ashdod, nave ashikave fimbo ya nfaline 
katika Ashkelon; nami nitawageuzia Ekron 
mkono wangu, nao masalio ya Wafilisti 
Wstaangamia, asema Bwana Muungu. 

9 Ndivyo asemavyo Bwana: Kwa makosa 
matatu ya Turo, na kwa ma’nne, sita waru» 
dishia ; wakiwa kuwatolea Edom wa.newa- 
tolea kabisa, wasilikumbuke ngano la nda- 

10 gu: nami nitanpelekea moto ukuta wa 
Turo, nao utateketeza majumba yake. 

31 Ndivyo asemavyo Bwana: Kwa makosa 
mMrbatu ya Edom, na kwa ma’nne, sitnware- 
dishia ; akiwa amenfuata nduguye na u- 
panga, na kuziharibu huruma zake, hasira 
yake ikararu:rarva dayima, akaishika gha- 

12 thabu yake milele: nami nitawapelekea moto 
Toman, nao utayateketeza majumba ya 

Bozra. 

18 Ndivyo asemavyo Bwana: Kwa makosa 

“matatu ya waana wa Ammon, na kwa ma 
*nne, sitawarudishia: wakiwa wamewapa 
sna waanawske wenyi mimba Wagilendi, 

14 wapate kuongeza mpaka wav: nami nita- 
uwashia moto ukuta wa Rabba, nao utaya- 

teketeza majumba yake, kwa kupiga ma 

— kelele siku ya vita, kwa tufanu siku 

15 chamchela ; naye mfalme wan atakwen 
kufungwa, yeye na wakun wake pamoja, 

asoma Bwana. 


Google 


AMOB 2. $ 


SURA 2. 
N DIVYO asemavyo Bwana: Kwa ma- 


kosa matatu ya Moab, na kwa ma- 

’nne, sitawarudishia; akiwa ameichomea 

2 chokaa mifupa ya mfalme wa Edom: nami 
nitawapelekea motoMoab, nao utayatekete- 
za majumba ya Kerioth; nao Moab utakufa 
kwa uvumi, kwa makelele, kwa kishindo 

3 cha baraguinu: nave mwamuzi nitamkatia 
mbali kati yake, nad wakuu wake wote ni- 
tawaua pamoja nave, asema Bwrna. 

4 Ndivyo asemivyo Bwana: Kwa makosa 
matatu ya Yuda, na kwa ma’one, sitawaru- 
dishia : wakiwa wameikatea torati ya Bwa- 
na, wala hawakuzishika sheria zake, nazo 
za uwongo Zimewakosesha, walizoendea 

5 nyum; yake ba ja zao : nami nitawapelekea 
moto Yuda, nao utayateketeza majumba 
ya Yerusalemi, 

6 Ndvyo asemivyo Bwana: Kwa makosa 
matatu ya Israeli, na kwa ma’nne, sitawa- 
rudishia; wakiwa wamewauza wenvi haki 
kwa fetha, nao wahitaji kwa jozi la viatu: 

7 wayatweteao mavumbi ya inchi ya kitwani 
kwa masikini, waipotoshxo njia yake mwe- 
nyi upole: nao huingia mtu na babaye kwa 
bikira mmoja, Walinajisi jina langu takati- 

8 fu: nao hulala kando la killa mathbahu 

, Juu ya nguo zilizowekwa rehani, na uyu- 
mbani mwa Muungr wao hunywa mvinyo 

9 yao walio wamelipizwa. Nami nikamhuri- 

u Mwamori mbele yao, urefu wake kama 





Google 


AMOS 3. 


urefu wa mierezi, naye hodari kama miallo- 
ri: nami nikiharibu matnida yake to<e 
10 juu, na mizizi yake toka chini. Tena ni- 
kawapandisha katika inchi ya Misri, mka- 
wachukua jangwani miaka arobaini, kuimi- 
11 likiinchi ya Mwamori. Mkawinua wa 


waana wenu Manabii, Da wa vijana went | 


Wanathiri. Sivyo hivi, envi waana wa 
12 Isreli? anena Bwana, Lakini m newa- 
nywesha Wanathiri; mmewaamurua mana- 
13 bii, mkisema, Msifanye unabii. Augalia, 
mimi nalemea kwenu, kima gari lilemea- 
14 vvo lililojaa miganda. Na makimbilio va- 
tampo e: aliye mwepesi, wala alive hodin 
hataongeza nguvu zake, wala mshujaa h:- 
15 tajiokoa n: fsi yake: wala mwenyi kupinda 
upindi h tasimama; wila hataokoa aliye 
mwepesi wa miguu; wala apandaye frasi 
16 hatajiokoa nafs: yake: naye aliye wa moyo 
mkuu miongoni mwa mishujaa atakimbia 
mwenyi uchi siku ile, aneua Bwana. 


= SURA 3. 
ISIKIENI neno hili ahlohsema Bwana 


J junu yenn, enyi waana wa Israeli, juu ya 
jamaa yote niliowapandisha kazik: inchi 
2 ya Misri, mkisema, Ninyi tu nihow: jua 
wa jamaa zote zaduniani: kwahiyo uitawa- 

3 patiliza ninyi maovu venu yote. Watsto 
mbea wawili pamoja, wasipokuwa watne- 
4 patana? © Atangnruma simba mwitnni, 
asipokuwa na mawindo? atapaliza sauti 


Google 

















J 


AMOS 3. 5 


mwana simba mafichoni, asipokamata kitu? 

5 Ataanguka ndege mtegoni juu ya inchi, 

asiponaswa ? utafiatuka mtego katika inchi, 

6 usivokamata cho chote?  Itapigwa bara- 

gumu mjini, watu wasiogope ? mji utapati- 

kana na mabaya, Bwana asiveyafanya? 

7 Hakika Bwana Munngu hatafanya neno, 

asipokuwa awafunilia watumwa wake ma- 

8 nabii siri yake. Simba amenguruma, na- 

ni asiyeogopa ? Bwana Muungu amesema, 
nani asiyefanya unabii? T 

9 Tangazeni katika majumba ya Ashdod, 

katika majuinba ya inchi va Misri, mseme, 

Kusauyikeni juu ya milima ya Samaria, 

kaangalieni fitina gani kun zilizoko, na ma- 

10 thalima gani yaliyomo mwake. Kwani 

hawajui kufanya siwa, anena Bwana, wa- 

jis ekeao jeuri na ma eka aajumbani mwao. 

11 Kwa hiyo ndivyo asemavyo Bwana Muu- 

ngu; yuko adai, hatta wa kuizunguka 

inchi: naye atakushushia nguvu zako, na 

12 majumba vako yatatekwa. Ndivyo ase- 

mavvo Bwana: Kama mchungaji apoko- 

nysvyo kinwani mwa simba miguu miwili, 

ao kipande cha sikio; ndivyo watakavyo- 

pokonywa waana wa Israeli, wakano pe- 

mbeni pa semadari kwa Samaria, katika 

13 mito ya hariri ya kitandani. Sikieni, mka- 

shihudn juu ya nyumba ya Yakob, arena 

Bwana Muungu, Muungu wa majeshi. 

14 Kwanisiku mtakapop.tiliza Israeli makosa 

yake, nitapatiliza teoa mathbahu za Betel, 

nazo pembe za mathbahu zitukatika, zita- 


Google 


AMOS 4. 


anguka chini. Nami nitaipiga nyumba ya 
baridi, na nyumba ya hari pamoja ; nazo 
nyumba Za pem be zitasngamia, nazo Vvu- 
mba zilizo kuu zitakwisha, anena Bwana. 


SURA 4. 
T ISIKIENI neno hili, enyi ng'ombe za 
d 


Basani, wa mlimani mwa Samaria, 
mwaoneao maskini, mwapondao wahitaji, 
mwaambiao mabwana wao, Leteni, tuka- 

2 nywe. Bw na Mnungu ameapa kwa uta- 
katifu wake. kana, angalieni, siku zitawa- 
jia, watikapowaondoa ninyi kwa kulabu, 

8 na masalio yenu kwa ndoana. Nanvi mta- 
toka kwa mavunjiko, killa mmoja njia ya 
mbele; nunyi mtajitupa kwa Harmon, ane- 
na Bwana. | 

4 Njooni Botel, mkakose; kwa Gilgal, zidi. 
sheni makosa ; Kaleteni thabihn zenu killa 
assubuhi, zaka zenu killa siku va tatu; 

5 mkachome ya kushukuru iliyochachwa, 
tangazeni sadaka za moyo, mkazieneze : 
kwani ndivyo ilivyowapendeza, enyi waa. 

8 na wa Israeli, anena Bwana. Nami tena 

” nimewapa kusafika meno katika miji yena 
yote, na kuhitaji chakula mabali penu pote: 
wala hamkunirudia mimi, anena Bwana. 

7 Nami tena nimewazuilia mvua, mavuno ya- 
kiwa kasro miezi mitatu: nami nimeunye- 
shea mji mmoja, nisiunyeshee mji mwingi- 
ne: sehemu moja imenyeshews, ikakauka 

8 sehemn isiyonyeshewa. Hivi huzanguka 


Google 


AMOS 5. 7 


miji miwili mitatu kwa mji mmoja, wanywe 
maji, wasishibe: wala hamkumrudia mimi, 
9 anena Bwana, Nimewapiga kwa kupu- 
mbaa na kuvurnjika: wing! wa bustani 
zenn na mizabibu yenu, na mitini yenu, na 
mizeituni venu, umeliwa na maipauzi: wala 
10 hamkunirudia mimi, anena Bwana. Nime- 
wapelekea tauni kwa ki-Misri; vijana we- 
nu nimewaua kwa upanga, na frasi zena 
;mewachukua; na uvundo wa matuo yenu 
Dimeupandisha hitta puani mwenu: wala 
11 hbamkunirudia mimi, anena Bwana. Kiti 
mwenu nimeangushs, kama Muungu alipo- 
angusha Sodoma na Gomorra, nanyi mli- 
kuwa kama kinga xilichopokonywa katika 
kuwaka moto: wala hamkunirudia mimi, 
12 anena Bwana. Kwa hiyo ndivyo nitaka- 
vyokutendea, Ee Israeli: nikiwa nitakute- 
ndea hava, uwe tayari kumlaki Muungu 
18 wako, Ee Isrieli. Kwani, angalia, aifunyi- 
zaye milima, aumbaye upepo, »onyeshuye 
mwana Adamu mawazo yake nini, afanva- 
ye assubuhi kuwa giza, akany> gaye mahali 
n juu pa inchi; Bwana, Muungu wa ma- 
Jeshi, jina lake. 


SURA 5. 


ISIKIENI neno hili niwatwalialo kilio, 

d EBenyunba ya Israeli. (2) Au.eanguka, 
hataondoka tena bikira ya Israeli: ame- 
angushwa katika inchi yake; hapana ata- 

3 kayemwinua. Kwani ndivyo asemavyo 


Google 


8 AMOS 5. 


Bwana Mnungu: Mji uliotoka elfn, ntaisa- 
Zia min nyu ba ya israeli, nao uliotoka 
4 mia, utaisazia kumi. Kwani ndivyo asema- 
vyo Bwana kwa nyumba ya Israeli, Nita- 

5 futeni, nanyi mtaishi: wala msitifute Be- 
tel, wala msiingie Gilgal, wala msiuvitie 
Beer-sheba : kwani kuhamishwa ntahsnmite 
shwa Gilgal, na Betel ntakuwa banir 
6 Mtafuteni Bwana, nanyi mbaishi; asile a- 
kaipita kama moto nyumba ys Yusuf. nio 
uteketeze, wala asiwe Wa Kuuziina kag 
7 Betel: enyi mgeuzio hikumwu kawa absi- 
8 ntho, mwangvushao hiki hatta moshi; mia- 
futeni afanvaye Kilimia na Oron, sgeu- 
zaye kivuli cha mauti kowa asset ho; sfa- 
nyaye mchina giza kwa usiku; avuitave 
maji ya babari, na kuyamwigo jun Ya cso 

9 wa mchi; Bwana jina like; awalete ye 
— walio bodari uharibifu ghafula, hatta una- 
10 ribiiu uipate ngome. Humechukia akeme- 
aye mlangoni. hucbukizwa nave asemaye 

11 kwa adili. Mkiwa bassi mwamkanvaga 
maskini, mwamtwalia Matozo ya nafaka: 
mimejenga nyumba za mawe va manga, 
hamtakaa humo lakini; mmepanda miza- 
bibu ya kutamanika, hamtakunywa mvi- 

l2 nyo yake lakini. Kwani najua makosa 
yenu yalivyo wakuu, na thambi zeau zili. 
vyo hodəri; enyi mwatesno wenvi haki, 
mpokeao rushwa, mwageuzio vanitaji mla- 

13 ngoni. Kwa hiyo mwenyi bus r: tanya- 
maza Wakati kama huu, kwani wakati mba- 


Google 


038 
a 


\ 
Vide 


Wa 


14 
15 


16 


17 
18 


19 


20 
2 | 
22 
23 
24 


AMOS 5. 9 


ya hon.’ Tafuteni mema wala si mabaya, 
mpate knishi: ndivyo Bwana, Mnungn wa 
majeshi. atakavyokuva nanyi, kima mse- 
mavyo. Chakieni mabava, pendeni mema, 
mkisimamishe hukumu mlangoni: tibda 
Bwana, Muurgu wa majeshi, atawafathili 
waliossha wa Yusuf. Bassi ndivyo asema- 
vvo Bwana, Meongu wa majeshi, Alive 
Mkuu; Maombolezo mitasnit mwete; ua 
njiani mwote watasema, Ole! Ove! nao 
wazamwita mkulina kwenvi matings. na- 
yo maomboiezo kwao walio hodari wa kulia, 
Na miz bibu ii mwote maombolezo: kwani 
nitopita kati m ako, asema Bwana. Ole 
wenu mtamainio sikn ya '’wana! mwaita- 
kiani siku ya Bwana? ndio giza wala si 
noru. Rama mtu akikimbia simbi, dubba 
angemkuta; ao kunzia uvumbani akie- 
gener na mkono ukutani, nyoka ange- 
mwuma. Ni giza siku ya Bwana, wala si 
nure? hatta weusi, wala anga hitmo mwa- 
ke? Nazichukia. nazithiıran karamu 
zenu, wala si avendezwa na mikusanyiko 
van yenu. Hatta mkinitolea kafira zenu 
va salaka zenu za nnga, sitizikubali: na- 
ZO Z: @ aanl Za vinono vyenu si.azinng lia, 
Niondolee kelele la nyimbo zako; kwini 
sitasikia kuimba kwa vinand: vyako. 
Lakini ishuke kama maji hukumu, na haki 


20 kama unto ufurikao. Je? mlimle ea tha- 
‘bihu na sadaka jangw ni miaka arobiini, 


26 


Google 


Ee nyumba ya Israel? Hatta mwechukua 


10 AMOS 6. 


Sikkuth mfalme wenu , na Kiun sanamu 
zenu, nyota ya muungu wenu, mliojifa- 

27 nyizia, Bassi nitawahamisha kwa ufungwa 
kupita Dameski, asema Bwana, Muungu 
wa majeshi jina lake. 


SURA 6. 


LE wao wanaostarehe Sayuni, wanaoji- 
ona salama katika mlima wa Samaria, 
mushuhuri wa taifa lililo la kwanza, wana- 

2 ojiwa na jamaa ya Isreli! Piteni Kilne, 
mkaone; toka huko nendeni Hamath iliyo 
kuu: mkashuke Gath ya Wafilisti: je? ni 
bora kuliko falme hizi? ao mpaka wao 

8 mkubwa kuliko mpaka wenn? Nicyi 
mwondoleao mbali siku mbaya, mkaribi- 
4 shao kao la jenri; walalao juu va vitanda 
vya pembe, wajinyoshao katika masema- 
dari yao, walao wanna kondoo katika ku- 

5 ndi, na ndama toka kati ya malisho : was 
imbao nyimbo za barathuli kwa sauti ya 
kinanda : wajifikirio vya kujifanyin ngoma, 

6 kama Daud; w:nyweao mvinyo mabakuli, 
wajiti. o marashi yaliyo bera ; wala mapigo 

7 ya Yusuf hawavahuzunikii, Kwa hiyo wa- 
takwenda kufungwa nao wa kwanza wae 
endao kufungwa , nayo makelele yao walio. 

8 jinyoshs yatageuka. Ameapa Bwana 
Muungu kwa nifsi yake, anena Bwana 
Muungu wa majeshi : Naichukia fahari ya- 
ke Yakob, yamenichukiza majumba ya- 


Google 


ll 





AMOS 7. Ji 


ke: kwa hivo nitautoa mji, nao wote wa- 
9 liomo. Hatta itakuwa, wakisalia watu 
kumi katika nyumba muoja, watakufa. 
10. Na mjomba wa mtu atakapomwinua, yeye 
amwunguziye, aitoe mifupa nyumbani, 
atakapomwambi: yule wa ndini ya nya- 
mba, Yuko bado nawe ? naye atasema, 
— Hakuna; ndipo atasema, Uss; kwani ha- 
1) kuna kutija jina la Bwana. K wani, 
ungulia, Bwana aamuru, na jumba kubwa 
litopigwa kwa mavunjiko, na nyamba ndo- 
12 go kwa nyufs. Watapiga mbio frasi 
mwambani? huulima ns ng'ombe? mgeuze 
. ninyi bukumu kuwa mroshi, na tunda la 
18 haki kuwa absintho: ninyi mfurahio nalo 
lisilo neno, msemao, Ha ukujitwalia pe- 
14 mbe kwa nguvu zetu sisi? Kwani, angali- 
eni, nitaondokesha taifa jun yenu, Be nyu- 
Mbs ya Israeli, anena Bwana, Mnongu 
wa majeshi: nao watawatesa toka kuingia 
kwa Hamath hatta kijito cna Araba. 


SURA 7. 
N DIVYO alivyonionyesha Bwana Muu- 


ngu: hatta tazama, alifanyiza nzige 
mwanzo wa kumea kwa machipuko ya pili; 
‘na tazama, machipuko ya pih hayo baada 
'2 ya mavuno ya mfalme. lkawa walipokwi- 
sha kula majani ya inchi, ndipo nikasema, 
-be Bwana .Muungo, Usameke bassi: ata- 
_timamaje. Yakob? kwani mdogo. huyu. 


Google 


12 AMOS ~v. 


3 Bwana akayaghairi haya: Hayatakuwa, 
akisema Bwana. 

4 Ndivyo alivyonionyesha Bwana Munngu: 
hatta, tizama, Bwana Mvungu akayaita 
mashindano ya moto; ukavateketeza ma- 
lindi makuu, nayo makoonde ukataka ku- 

5 yala. Ndipo nikisema, Uache bassi, Ke 
Bwana Muungu: atasimamaje Yakob? 

6 kwani mdogo huyu. Bwana akayaghairi 
hava: Havatakuwa na haya, akasema 
Bwana Muungu, 

7 Nd vyo alivyonionyesha: hatta, tazama, 
Bwana akasimama kwa ukuta uliojengwa 
kwa bimozi, Da timazi mkononi mwake. 

8 Bwana akaniambia, Anos, nini nonavo-? 
Nikisema, Timazi. Bwana akasema, Taza- 
ma. nitaweka. t:mazi kati ya watu 'Wangu 

9 Israeli; sitawapitia tena kamwe: hatta 

© mouhali paguu pa Israeli p taharibika, nayo 
matikat.iu ya israch yatawekewa ukiwa; 
nami nitaondoka juu ya nyumba ya Yara- 
boam kwa upanga. 

10 Ndipo Amazia nkeohani wa Betel kam- 
pelekea Yara boam mfalme wa Israeli, aki- 
sema, Amos amekufanyia fitina katikati 
ya nyamba va Israeli: inchi haivawezi 

11 maneno vake yote. Kwani ndivyo asema- 

© vyo Amos, Yarabonm atakufa kwa upa- 
nga, na kubamishwa watahamishwa Israeli 

12 katika inchi yake. Tena Amazia akamwa- 
mbia Ams, Ewe mwona, Denda. kimbia 
inchi ya Yuda, ukale huko chakubka;'uka- 


Google 


AMOS 8. Lè 


18 fanye huko unabii: wala usifanye kwa Re- 
tel tena unabii kamwe: kwani patakatifu 
pa mfalme, na nyumba ya kifaune hii. 

14 Bassi Amos akajibu, akainwambia Amazia, 
Si nabii mimi, wala si mwana wa nabii 
mimi; lakini mchungaji mimi, na mtunza 

13 mikuyu: katika nyuma ya kondoo akani- 
twaa Bwana, akauiamiia Bwana, Nenda, 
mwafanyie unabii watu wangu Israeli. 

16 Bassi sasa ulisikie neno la Bwana: Wa- 
sema wewe, Usiwafanyie Israeli unabii, 
wala usichuruzike neno lako juu ya nyu- 

17 mba ya Is:ak ; kwa hiyo ndivyo asemavyo 
Bwana, Mke wako atafanya kikahaba mji- 
ni, nao waanao na binti zako wataanguka 
kwa upanga, nayo inchi yako itagawiwa 
kwa kamba; nawe mwenyewe utakufa kati- 
ka inchi iliyo na uchafu, nao Israeli kuhawi- 
shwa watakamishwa katika inchi yao. 


DURA 8. 


DIVYO alivyonionyesha Bwana Muu- 

ngn: hatta, tazama, kikapo cha 

2 matunda ya kavitisi Akasema, Nini uo- 
nayo wewe, Ee Amos? Nikasema, Kikapo 
cha matunda ya kayitisi. Akaniambia 
Bwana, Mwisho umewajia watu wangu 

3 Israeli; sitawapitia tena kamwe. Nazo 
nyimbo za hekaluni zitakuwa vilio siku ile, 
asema Bwana Muungu; mayiti mengi; 
4 kille pahali hutupwa kwa kimya. Sikieni 


Google 


14 AMOS 8. 


haya, enyi mtakao kuwamenza wahitaji, 
5 wwakomeshao maskini wa inchi, mkisema, 
Utapita lini mwezi mpya, tupate kruza na- 
faka? ua sabato, tupande ngano? wapu- 
nguzao efa, waongezao shekeli, wenyi ku- 
6 potosha mizani ya bila; tupate kuwanunua 
maskini kwa fetha, nao wahitaji kwa jogi 
la viatu, nazo takataka za ngano tuziuze. 
7 Bwana aneapa kwa fahari yake Yakob, 
Hakika sitasahau kamwe matendo yao yote. 
8 Juu ya haya haitateteme a inchi yao, na 
kuomboleza killa akaaye humo ? harta ita- 
inuka pia kama Mto; nayo itachafuka ita- 
9 kupwa, kama Mto wa Misri. Na itakuwa 
siku ile, anena Bwana Muungu, nitalishu- 
sha jua aththuuri, nayo inchi itatiwa giza 
10 kwa nuru ya mchana. Karamu zenu ni- 
tageuza maombolezo, na nyimbo zenu zote 
vilio; narmi nitaleta sako katika viuno vyo- 
te, na upaa killa kitwa; nitayafanya kama 
maombolezo yake aliye wa pekee, na mwie 
11 sho wake kama siku ya uchungu. Angalia, 
siku zinakuja, anena Bwana Muungu, ni- 
takapopeleka njaa katika inchi, 8t njaa ya 
chikula, wala kiu ya maji, illa ya-kavasikia 
12 maneno ya Bwana. Nao watazung: ka 
toka bahari hatta bahari, na toka kaskazi- 
ni hatta magharibi; watakimbia huko na 
huko walitafute neno la Bwana, wasione. 
18 Siku ile wataziwa waaniwali wazuri, na 
14 vijana kwa kiu. Waapas kwa thambi ya 
‘Samaria, wasomao, &ishivyo. Muungu wa- 


Google 


AMOS 9. 15 
ko, Ee Dan; na, lishivyo njia ya Beer- 
sheba, ndio watakacanguka, wasiondoke 
tena. 


SURA 9. 


ATALIMWONA Bwana akisimama ma- 
thbahuni: akasema, Zipige kura, 
vitikisike vizingiti: ukawavunjie wote ki- 
twani vipando vipande, naye wa mwisho 
wao kwa upanga nitamwua: kukimbia 
hatakimbia mmoja wao, wala kuokoka ha- 

2 taokoka mmoja wao. Wajapochimba 
hatta ahera, huko mkono wangu utawa- 
twaa; wajapopanda mbinguni, huko nita- 

3 washusha. Nao wajapojificha juu ya 
Karmel, nitawatafuta hako, nitawatwaa: 
wajapostinka katika macho yangu kilindi- 
ni mwa bahari, huko nitamwagiza nyoka, 
4 naye atawauma. Nao wajapowangeends 
kufungwa mbele ya adui zao, huko nita- 
waagizia upanga, nao utawaua: na macho 
yangu nitawawekea kwa mabaya wala sì 

5 kwa mema. Kwani Bwana Muungu wa 
majeshi agusaye inchi, nayo huyeyuka, nao 
wote wakaamo wataomboleza; nayo itai- 
nuka pia kama Mto; itakupwa kama Mto 

6 wa Misri; ajengaye mbinguni vyumba 
vyake, tao lake ameliweka juu ya inchi; 
ayaitaye maji ya bahari na kuyamwaga 
7 usoni pa inchi: Bwana jina lake. Sinyi 


Google 


LU AMOS 9. 


kama waana wa Wakushi kwangu, enyi 
waana wa Israeli? anena Bwana. Siku- 
wapandisha Israeh katika inchi ya Misri, 
nao Walilisti katika Kaftor, nao Washami 
8 katika Kir? Angalieni, macho ya Bwana 
Muungu juu va ufalme mwenyi thambi, 
nani nitauharibu usoni pa dunia, isipoku- 
wa kuharibu sitaharibu pia nyumba ya Ya- 

9 kob, anena Bwana. Kwani angalieni, 
nitaagiza mimi, nitaipepeta nyumba ya Is- 
raeli kati ya mataifa yote, kama kwa ungo 
vilo, wala hatta chembe iliyo ndogo haita- 

10 anguka chini. Kwa upanga watakufa 
Wenyi thambi wote wa watu wangu wase- 
mao, Hayatatupata mabaya, wala kutuka- 
ribia. 

11 Siku ile nitakiinua kibanda cha Daud 
kilichoanguka, na mavunjiko yake ni- 
tayaziba; nami nitayainua maanguko ya- 

12 ke, nitakijenga kaina siku za zamani; wa- 
yamiliki masalio ya Edom, na mataifa yote, 
walioitiwa jina langu, anena Bwana, m- 

18 fanya haya. Angalieni, siku zinakuja, 
anena Bwana, alimaye atakapomkaribia a- 
vupaye, naye akanyagaye zabibu yeye a- 
pandaye mbegu; nayo milima itadondoza 
mvinyo mtamu, na vilima vyote vitayeyuka. 

14 Nami nitarejeza mafungo ya watu wangu 
Israeli, nao wataijenga miji iliyoharibika, 
watakaa humo, watapanda mizabibu, na 
kunywa mvinyo yake; bustani tena watazi- 

15 fanyiza, na kula matunda yake. Nami 
nitawapanda katika inchi yao, wala hawa- 
tang'oka tena katika inchi yao niliyowapa, 
asema Bwana Muungu wako. 


Google 


























gah oe i = Original from 
D d b Lo) 
bates Google HARVARD UNIVERSITY 


aa Pa Original frem 
Digitized by | -» | - 
pia Google HARVARD UNIVERSITY 


OBADIYA. 


SO 
LI 
DEO 
GL 


OR 
IA 


ZANZIBAR: 


PRINTED AT THE UNIVERSITIES’ MISSION PRESS. 
1888, 


Google 


Vernal, 


2 


e 


0 


~T 


SF 


Go 


OBADIYA. 


JOZI ya Obadiya. 

Ndivyo asemavyo Bwana Munn 
juu ya Edom: Tumesikia habari katika 
Bwana, na mjumbe zmepelekwa kati ya 
mataifa, Ondokeni, nasi tukamwundokee 
vitani. Angalia, nimekuweka mdogo kati 
ya mataifa: umetharauliwa sana. Kiburi 
cha moyo wako kimekudanginya, ewe 
ukaaye katika mapaango ya jabali, mwenyi 
makao ya juu; asemaye moyoni mwake, 
Nani atakayenishusha chivi? Hatta uki- 
panda jun kama tai, na tundu lako kuwekwa 
juu kati ya nyota, toka huko nitakushusha 
chini, anena Bwana. Kama watakujia wevi. 
kama wanyanganyi usiku (umekatikaje !) 
hawangalnba hatta kukufilisi? kama wa- 
chuma zabibu watakujia, hawangalisaza 
zabibu za knokotwa? Ginsi ya Esau yali- 
vyotafutwatafutwa! mali yake ya siri ya- 
livyofumhukana! Watu wote wapatanolake 
wamekusindikiza njiani, hatta kwa mpa- 
kani: watu wa amani yako wamekuda- 
nganya,wamekashinda ; waluo mkate woke. 
hukuwekea shabuka: wala ufahamu 


hapana. Nisiwaharibu stku ile, anena 
| j 


gle 


10 


1] 


133 


14 


17 


OBADI YA. 


Bwana, wenyi hekima katika Edom, na 
kutambua katika mlima wa Esau? Na 
mashnjaa wako, Ee Teman, watafathaika, 
apate kukatika killa mtu katika mlima Esau 
k wa kunawa. Kwa kuwa na jenri kwa ndu- 
guyo Yakob aibu itaknfunikiza, nawe 
utakatika milele. Siku ya kusimama kwako 
upande wa pili, siku ya kuchukuliwa mali 
zake na wageni, na ya kuingia washenzi 
milangoni mwake, na kutupa kura juu ya 
Yerusalemi, hatta wewe kama mmoja 
wao. Lakin: usitazame wewe siku ya 
ndugu yako, siku ya kutiwa ugeni 
kwake, usiwafurahie waana wa Yuda 
siku ya kuharibiwa kwao; wala usiwa- 
panuhe kanwa siku ya shidda. Usiingie 
mlangoni mwa watu wangu siku ya msiba 
wao; hatta usitazame mateso yao siku ya 
msiba wao, wala usizitie mikono mali zao 
siku ya msiba wao. Wala usisimame 
kwenyi njia panda kuwakatia mbali wa- 
kimbiao; wala usitoe waliosalia wake sikn 

ya shidda. Kwani siku va Bwana karibu 
juu yao mataifa yote; ulivyofanya, ndivyo 
utakavyofanyiwa; malipo yako yatakurudia 
kitwani. Kwani mlivyokunywa juu ya mli- 
ma wa utakatifu wangn, ndivyo watakavyo- 
kunywa dayima mataifa yote, hatta wata- 

kunywa na kumeza, nao watakuwa kama 
wasivyokuwa. Lakini kwa mliina Sayuni 

watakuwako wakimbiao, nao ntakuwa 

mtakatifu: na nyumba va Yakob wR- 


Google 


OBADIYA. 


18 tamiliki milki zao. Nyumba ya Yakob 
itakuwa moto, na nyumba Yusuf ndimi za 
moto, na nyumba ya Esau kwa makapi, nao 
watawaka kati mwao,watawateketeza: wala 
hawatasalia wa nyumba ya Esau; kwani 

19 Bwana aliyelisema. Nao wa kusini watau- 

- ` miliki mlima wa Esau; nao wa Shefela 
Wafilisti: nao wataimiliki inchi ya Efraim, 
‘nainchi ya Samaria; na Benyamin Gilead. 

20 Na wafungwa wa jeshi hili la waana wa 

— Israeli, waliomo Wakanaani, hatta kwa 
Zarefath; na wafungwa wa Yerusalemi, 
waliomo Sefarad; wataimiliki miji ya kusini. 

21 Na waokozi watapanda mlimani Sayuni 
kuuhukumu mlima Esau; nao ufalme uta- 
kuwa wa Bwana. 


Google 







te MOAN S ANAN AN, 


; i 
a a 
r R. 
4 











KITABU 
CHA 


Nabii Bona. 









CENTRAL Arrican Mission, 
Kiva Meus. 


A 
| 
ZANZIBAR: 1 


Google 


a= 


faa) 


KITABU CHA NABII YONA. 





I Nero la Yahuwa lilimjia Yona wa Amitai, 

2 likisema, Ondoka, uende Ninawi mji ale 
mkubwa uulilie, kwani maovu yao yamepa- 
nda mbele zangu. | 

8 Yona akaondoka, kwenda kimbia hatta 
Tərshísh, katika uso wa Yahuwa. Aka- 
shika hatta Yafa, akaona marikebu ikienda 
Tarshish akailipa nanli, akapanda marike- 
buni kwenda nao Tarshish kutoka mbele za 
Yahnwa. 

4 Yahuwa akafanya pepo nyingi baharini, 
palikuwa na tufanu kuu katika bahari hatta 

5 marikebu imethaniwa kuvunjika. Nao ba- 
haria wakcgopa, wakamwomba killa mtu 
muungu wake, wakatupa baharini vyombo 
vilivyomo marikebuni, illi iwe nyepesi. 
Na Yona alikuwa ameshuka mbavuni mwa 

6 marikebu akalala, akawa usingizini. Na- 
hotha akamjia, akamwambia, Una nini, ewe 
ulalao? Ondoka, umwombe Muungu wako, 
illi labuda Muungu atatukumbuka tusipotee. 

7 Wakasemana killa mtu na mwenziwe, 

Njooni tupige kura, tupate kujua kwa sa- 


Google 


2 KITABU CHA 


babu ya nani, ubaya huu kwetu. Wakapi- 

8 ga kura, kura ikamwangukia Yona. Wa- 
kamwambia, Bassi utwambie kwa sababu 
gani ubaya huu kwetu? Shughuli zako zipi? 
Ulikotoka wapi? Inchi yako ipi? Mtu gani 

9 wewe? Akawaambia, mimi ni Mwebrania; 
namwogopa Yahuwa Muungu wa mbingu, 

10 aliyeifanya na bahari na pakavu. Watu 
wakaogopa ’mno, wakamwambia, Mbona 
umeyafanya haya? Kwani wamejua aliku- 
wa akikimbia mbele za Yahuwa, akiwa 
11 amewaambia. Wakamwuliza Tukufanyieje, 
bahari itutulie? Kwani bahari ikazidi ku- 

12 wa na thiruba. Akawaambia, Mnitwae 
mnitupe baharini, nayo itawatulia, kwani 
najua ya kwamba kwa sababu yangu tufanu 

13 hili kubwa limewafikia. Watu wakavuta 
sana wapate kufika pwani, wasiweze, kwani 

14 bahari ikawazidia kuwa na théruba. Wa- 
kamwomba Yahuwa, wakasema Twakusihi 
Yahuwa tusipotee kwa ajili ya maisha ya 
mtu huyu, wala usitutie damu isiyo na 
hatiya, kwani Wewe Yahuwa umelifanya 
15 liilokupendeza. Wakamtwaa Yona wa- 
kamtupa baharini, bahari ikakoma tufanu 
16 yake. Watu wakamwogopa ’mno Yahu- 


Google 


NABII YONA. 3 


wa, wakamtolea Yahuwa sadaka, wakawc- 
17 ka nathari.  Yahuwa akafanya samaki 
mkubwa ammeze Yona. Akawa Yona tu- 
mboni mwa samaki siku tatu nzima. 
II. Yona akamwomba Yahuwa Muungu wa- 
2 ke tumboni mwa samakı, akasema, | 
Katika mateso yangu nimemwomba Yahu- 
wa, akanisikia ; 
Katika tumbo la kaburi nimelia, ukanisikia 
sauti yangu. 
3 Umenitupa vilindini, moyoni mwa bahari, 
gharika imenizunguka. 
Théruba zote zako na mawimbi yako ya- 
mepita juu yangu. 
4, Nikasema, nimetupwa machoni pako, laki- 
ni nitalitazamia hekalu lako takatifu. 
5 Maji yamenizunguka hatta roho; kilindi 
kimenifunga pande zote ; 
6 Mwani umenikunja kitwa; nikashuka hatta 
chini ya milima; 
Inchi na mafungo yake yamenizunguka 
milele; | 
Lakini umenikoa roho yangu katika baburi, 
Ke Yahuwa Muungu wangu. 
7 Roho ilipozimia ndani yangu, nikamku- 
| mbuka Yahuwa, 


Google 


4 KATABU CIDA 


Kuomba kwangu kukakufikia hekaluni 
mwako takatifu. l 
8 Way:shikao matupu ya uwongo, waziacha 
rehema zao. 
9 Nami nitakutolea sadaka kwa sauti ya shu- 
krani; 
Nitaziondoa nathiri zangu. 
Wokovu u wake Yahuwa. 
10 Yahuwa akamwambia samaki, akamta- 
pika Yona pwani. 
III. Neno la Yahuwa likamjia Yona marra 
2 ya pili, likisema, Ondoka, uende Ninawi 
mji ule mkubwa, uuhubirie habari nikwa- 
3 mbiazo. Yona akaondoka akaenda Nina- 
wi kama alivyonena Yahuwa. 
Bassi Ninawi ulikuwa mji mkubwa sana, 
4 hatta mwendo wa sika tatu. Yona akal- - 
ngia mjini mwendo wa siku moja. Akalia, 
akasema, Baada ya siku arobaini Ninawi 
itaangamia. 
5 Watu wa Ninawi wakamsadiki Muungu, 
wakaamuru kufunga, wakavaa sako tangu 
6 mknu wao hatta mdogo. Habari zikamfi- 
kia Mfalme wa Ninawi, akaondoka katika 
kiti chake, akavua mavazi yake, akavaa 
7 sako, akakaa kitako majituni. Akaitanga- 


Google 


NABIL YONA. D 


za akaamuru katika Ninawi, kwa amri ya 
mfalme na wakuu wake akisema, Wala 
mtu, wala nyama, wala ng’ombe, wala mbu- 
zi, waSionje kitu, wasile, wala wasinywe 
8 maji. Na watu na nyama wavae sako, wa- 
mwombe Muungu kwa nguvu wageuke 
tena killa mtu katika njia yake mbaya, na 


es) 


katika jeuri ilio mkononi mwake. Nani 
ajuaye kama Muungu atageuka na ataba- 
dilika, aache hasira yake kali, tusipotee. 
10 Muungu akawaona walivyofanya, waka- 
geuka katika njia zao mbaya, Muungu 
akabadilika katika mabaya aliyoyasema 
atawafanyia, asiyafanye. 
IV. Lakini Yona hakupendezwa kabisa, aka- 
2 kasirika sana, akamwomba Yahuwa akase- 
ma, Nakuomba, Ee Yahuwa, si hili nililo- 
sema nilipokuwako katika inchi yangu ? 
Kwa sababu hii nikakimbia kwanza kwenda 
larshísh; kwani nimekujua, ndiwe Muu- 
ngu wa neema na wa rehema, mvumilivu 
na mwenyi wema mwingi, ubadilikave 
3 katika mabaya. Bassi sasa, Ee Yahuwa, 
unitwalie, nakuomba maisha yangu, kwani 
4 kufa kwangu kwema kuliko kuishi. Ya- 
huwa akasema, Hukukasirika ’mno ? 


Google 


3 


6 


7 


8 


10 


1l 


KITABU CHA NABII YONA. 


Yona akatoka mjini, akakaa upande wa. 
mji ulio wa mashariki, akajifanyia huko 
kibanda, akakaa kitako uvulini mwake; 
aone mji utakuwaje. Yahuwa Muungu 
akafanya mboga, akau pandisha juu ya Yona 
umtie uvuli kitwani umwondolee msiba wa- 
ke. Yona akafurahiwa sana kwa mboga. 

Hatta siku ya pili jua lilipozuka, Muungu 
akaleta mdudu, akaupiga mboga, ukafa. 
[kawa jua lilipopanda, Muungu akaleta pe- 
po za mashariki nyingi. Jua likachoma 
kitwani mwa Yona, hatta akazimia, akata- 
ka moyoni kufa, akasema kufa kwangu 
kwema, kuliko kuishi. 

Muungu akamwambia Yona, Hukukasiri- 
ka "mno kwa ajili ya mboga? Akasema, Ni- 
mekasirika sana, hatta kufa. Yahuwa aka- 


mwambia, Umeusikitikia mboga usioute-. 


ndea kazi, wala usioufanya umee, ulioota 
siku, usiku ukapotea. Nami nisiusikitikie 
Ninawi mji ule mkubwa, waliomo watu 
wengi zayidi ya elfu mia na asharini wasio- 
jua kupambanua mkono wa kuume nao wa 
kushoto, na nyama wengi ? 


Google 


ze 


ules 
bas 
nae: 
[uun 
d You | 
bame’ 
ubani 
aun 
ukat, 
ae 
chui 
akati 


want 


| 
kaa 
4, Ne 
aaah 
jou 
hoota 
gtk 
wall 
Tasi 


ag F 


—_ 


a ae 





pO 


SO 
LI 
DEO 
GL 
OR 
LA 


ZANZIBAR. 


PRINTED AT THE UNIVERSITIES’ MISSION PRESS. 
7888 


Google 


Google 


MIKA. 
SURA 1. 


ENO la Bwana lililomjia Mika Mmo- 

rashthi siku za Yotham, za Ahaz, na 

za Hezekiya, wafalme wa Yuda, aliloliona 
juu ya Samaria na Yerusalemi. 

2 Sikieni, Ee mataifa, enyi nyote; sikiliza, 
Ke inchi, navyo vyote vilivyomo: akawa- 
shuhudie Bwana Muungu Bwana katika 

3 hekalu lake takatifu. Kwani, angalieni, 
Bwana atoka katika mahali pake, atashuka, 
atapakanyaga mahali pa juu pa inchi. 

4 Nayo milima itayeyuka chini yake, nazo 
boonde zitapasuka, kama nta mbele ya 
moto, kama maji yaliyomwagika mashu- 

9 koni. Kwa makosa ya Yakob haya yote, 
na kwa thambi za nyumba ya Israeli. Ni- 
ni kosa la Yakob ? Silo Samaria? na ninj 
mahali pa juu pa Yuda? sipo Yerusalemi? 

6 Bassi nitaweka Samaria kama chungu chu- 
ngu za uwandani, kama kupanda kwa miza- 
bibu : nami nitayamwaga mawe yake boo- 

7 ndeni, nayo misinji yake nitaifunua. Nazo 
sauamu zake zote zitapondwapondwa, 
nazo ijara zake zote zitateketea kwa moto, 
na mifano yake yote nitaiweka ukiwa: 
kwani kwa ijara ya kahaba amezikusanya, 

$ nazo kwa ijara ya kahaba zitarudi. Kwa 


Google 


2 MIKA 2 


aj'h ye haya nitaomboleza, nitalia, nitak we- 
nda nimevuliwa, uchi : nitaomboleza kama 
9 mbweha, mtalia kama mbuni. Kwani 
jeraha zake haziponyeki: kwani huijia 
hatta Yuda; hufika ulangeni pa watu wa- 
10 ngu, hatta Yerusalemi. Msilaubin kwa 
Gath, kula msile kamwe; kwa Beth-le- 
11 Afra nimejifingirisha mavumbini. Piteni, 
ukiaye Sh: fir, kwa ucui na kwa aibu : aka- 
aveZuanan hejatoka; maombolezi ya Beth- 
12 ezel yatawatwalis mategemeo yake. Kwani 
akasve Mareth hutazamia mema kwa utu- 
ngu: kwani yameshuka maba ə kwa Bwana 
13 hutta nlangoni pa Yerusalemi. Umfungie 
gm aliye mwepesi, be ukanye Lakish: 
mwenzo wa thanubi huu kwa binti Saynni; 
kwani makcsa ya Israel yameonwa kwako. 
14 Kwa hiyo utaugawia Moresheth-gath zawa- 
di ya kuaga: nyumba za Akzib zitawawia 
15 uwongo w fslme wa Israeli. Nitakuletea 
bado, Ee uknaye Maresha, atakayek umilki: 
hatta Ad: llam ntafixa utukufu wa Israeli. 
16 Ujitie upia, uwanyolee watoto wa upenzi 
wako: uongeze upaa kama tai; kwani wa- 
mekuhamishiwa. 


SURA 2. 


LE wao wafikiri maovu, watendao ma- 
baya vitandani mwao! ikipambazuka 
assububi buyafanya, kwa kawa katika nwe- 
zo wa mikono yao. Nao huyatemani ma- 
shamba, huyashika ; nazo nyumba, nao hu- 


bo 


Google 


3 


4 


10 


12 


MIKA 2. 8 


zitwaa: nao humthalimu mtu na nyumba va- 
ke, hatta mtu na milki y ke. Kwa hiyo 
ndivyo asemuvyo Bwana: Augalient, nawa- 
fikiria jamaa hii mab ya. wala h: aintayvonlo- 
lea shingo, wala hamtakweid. kwa kiburi; 
kwani wakati mbaya huu, Sikn ile watatn- 
nga junu yenu methali, witrombolezs ombo- 
lezo la maombolezo, kusema, Kuhiribika 
tumeharibika : sehe nn ya watu Wangu aiha- 
dili: ginsi aniondoleavvo! waasi awagawia 
mashamba yetu. Kwa hiyo hutakuwa nao 
watakaotupa kamba kwa kura katika knsa- 
niko lı Bwana. Msic!imruazike, huchuruzi- 
ka. Hawatachuruzika juu vac; manvonge 
hayatiuondoka. Itaambiwa, Ee nyumb; ya 
Yakob. I nepunguzva roho ya Bwana? ma- 
tendo yake haya? Hayamfal maneno yangu 
aendaye sawa? Lakini juzijuzi watu wangu 
wameoudoka kawa adui: mwawivulia vizi 
juu ya vyuo zao wapitao wakijiona sila- 
ma, wasiotaka vita. Wake wa watu wangu 
mwawatupa katika nyumba zao za anassa: 
wachanga wao mwaondolca fihari yangu 
milsle. Ondokeni, nendeni zenu; kwani 
si starehe hi: kwa sabau va uchafu uha- 
ribuo, h tta kwa uharibifu mzito. Mtu 
aendaye kwa upepo na kwa njanja, akise- 
ma uwongo, Nitakuchuruzikia ya mvinyo na 
kilo; hatta yeye atakuwa wa kuwachuru- 
zikia. watu hawa. 

Kukusanya noitikukusaaya, Ea Yakob, 
wote: kuita mitiwaity misalio ya Israeli; 
nitawaweka pamoja kama kondoo za Bozra: 


Google 


4 MIKA 3. 


kama kundi kati ya malisho yao, watafanya 

13 mukelele sana kwa kuwa nawatu. Aka- 
tiaye amepanda mbele yao: wamekata, wa- 
mepita mlangoni, wametoka nje huko: 
naye mfalme wao amepita mbele yao, na- 
ye Bwana usoni pao. 


SURA, 3. 
TIKASEMA, Sikieni bassi, enyi wakuu 


wa Yakob, na watawala nyumba ya 

2 Israeli: Si kwenu kujua hukumu? Mchau- 
kiao wema, mpendao ubaya: mwaondoao 
3 ngozi, na nyama mifupani: mwalao tena 
nyama watu wangu : nao huwachunia 
ngozi, huwavunjia mifupa : hatta huwa- 
chanja, kama ya chunguni, na kama nyama 

4, sufuriani vile. Ndipo watamlilia Bwana, 
asiwajibu; hatta uso wake atawafichia wa- 
kati ule, kwa kadiri walivyofanya vibaya 
kwa matendo yao. Ndivyo asemavyo - 
Bwana juu ya manabii, wakoseshao watu 
wangu: watafunao kwa meno na kulalamika, 
Amani: naye asiyewapa kinwani, humta- 
6 kasia vita: Kwa hiyo kwenu usiku, msiwe 
na njozi; itakuwa giza kwenu, msibashiri ; 
nalo jua litawashukia manabii, nayo siku 
itakuwa nyeusi juu yao. Nao waona wata- 
fetheheka, nao wabashiri watafathaika, 
hatta wote watajifunika midomo: kwani 
8 jawabu kwa Muungu hapana. Nami kweli 
nimejaa uwezo kwa roho ya Bwana, na hu- 
kumu, na ushnjaa, nimwonyeshe Yakob 


oa 


~J 


Google 


10 
11 


MIKA 4. 9 


kosa lake, na Israeli thambi yake. Yasi- 
kieni haya bassi, enyi waknu wa nyumba 
ya Yakob, enyi watawala nyumba ya Isra- 
eli, mchukiao hukumu, na kupotosha yote 
yalio sawa. Sayuni wajengea damu, na 
Yerusalemi uovu. Wakuu wake huhuku- 
mu kwa ijara, na wakohani wake hufundi- 
sha kwa mshahara, na manabii wake huba- 
shiri kwa fetha: nao wamwegemee Bwana, 
kusema, Hayumo Bwana kati mwetu? ha- 
yatatupata mabaya. Bassi kwa ajili yenu 
Sayuni utalimwa kama koonde, na Yeru- 
salemi utakuwa chongn chungu, na mlima 
wa nyumba kama pajuu msituni. 


SURA, 4. 


ATTA siku za mwisho itakuwa, mlima 

wa nyumba ya Bwana utawekwa juu 
ya milima, utainuka juu ya vilima : nao ma- 
taifa: wataujia. Nao makabila mengi wata- 
kwenda, watasema, Njooni, tupande mli- 
mani mwa Bwana, kwa nyumba ya Mnu- 
ngu wa Yakob: atatufundisha katika njia 
zake, nasi tutakwenda kwa mapito yake: 
kwani katika Sayuni itatoka sheria, na neno 
la Bwana katika Yerusalemi. Atahukumu 
kati ya mataifa mengi, atawarudi watu 
hodari walio mbali: nao watafua panga zao 
kuwa majembe, na mikuki yao kuwa miu- 
ndu: taifa halitainua upanga juu ya taifa, 


4 wala hawatajifunza tena kupigana. Lakini 


Google 


oo 


MIKA 4. 


watakaa killa mtu chini va mzabibu wake, 
na chini ya mtini wake; wala hapana ata ka- 
yewsogofisha: kwani kanwa la Bwana wa 
5 majeshi hhlosema. Kwani mataifa wote 
huenda killa kwa jina la muungu wake, 
naswi tutakwenda kwa jina la Bwana 
Muungu wetu milele na milele. 
6 Siku ile, asema Bwana, nitamkusanya 
achec!:emeaye, nitamleta ahvefukuzwa, na- 
7 ye niliyemtesa; nami nitamfanyia masalio 
achechemeaye, n: ye aliyetupwa mbali taifa 
hodari: naye Bwana atamiliki juu yao kati- 
ka mlima Sayuni tangu sasa na hatta milele. - 
8 Nawe, Ee mnara wa kundi, kilima cha binti 
Sayuni, utajiwa; hatta itakuwa mamlake ya 
9 zamani, Walme wa binti Yerusalemi. Sasa 
mbona wapiga kelele? Hapana mfalme 
kwako, diwani wako amepotea, ushikwe 
na utungu kama wa mwanamke aznuaye? 
10 Ushikwe, ukaone utungn, Ee binti Sayuni, 
kama mwananike azaaye: kwani sas? uta- 
toka mjini, utakaa uwandani, utafika hatta 
Babel: ndipo utakapoukoka: ndipo Bwa- 
na atakepokukemboa mikononi mwa adui 
11 zako. Hatta sasa wamekuknssnvikia matai- 
fa mengi, wasemao, Atiwe nuajisi, yakata- 
12 zame macho yetu jun ya Sayuni. Wala hao 
hawajui fikara zake Bwana, wala hawata 
mbai masharnri yake: kwani amewakusanya 
13 kama nisi nda sakafuni. Ondoka, kafikiche, 
Le bint: mavuni:; kwani pemba yako nitaifa- 
nya chuma, ya kwato zako nitafanya shaba: 
nawe utawapigapiga mataifa mengi: na 




















Google 


or 


MIKA ò. 7 


fayida yao utaifanya wakf kwa Bwana, mali 
yao kwa Bwana wa dunia yote. 


SURA, 5. 


ASA utakusanvika, Ee binti maknsa- 
KD nyiko: ametuhusuru: kwa fimbo wa- 
timpiga chafn niwamnzi wa Israeli. 

Nawe, Betlehemu Efratha, mdoro wa 
kuwa katika elfu za Yuda, katika wewe 
atanitokea atakavekuwa mtawala Israeh; 
matokeo yake tangu zamani, tango siku 
za milele. Kwa hivo atiwatoa, hitta 
wakati azuave atakapozaa: ndipo mabaki 
ya nduguze watawarudia waana wa Israeli. 
Naye atasimama, atawalisha mwenvi ngu- 
vu za Bwana, mwenyi enzi va jina la Bwa- 
na Muungu wake; nao watakaa; kwani 
sasa atakuwa mkuu hatta miisho ya inchi. 
Atakuwa hnyn salama: atakapoknja Ashur 
inchini mwetu, atikapokanyiga maju- 
mbani mwetu, naswi tutamwinuha wa- 
chunga saba, na masheki wanane. Nao wa- 
takula inchi ya Ashur na upanga, tena 
inchi ya Nimrod pa kuingilia kwake: na- 
ye atatuokoa katika Ashur, japo inchini 
mwetu, akanyagapo mpakani mwetu. Na- 
yo masaho yake Yakoo watakuwapo kiti 
ya mataifa merei kama umande utokao 
kwa Bwana, kama manyunvo majanini, 
yasiyokawilia watu, wala kungojea waa- 
na Adamu. Nayo masalio yake Yakob 
watakuwapo kwa wakabila, kati ya ma- 


Google 


8 MIKA 6. 


taifa mengi, kama simba kwa nyama za 
mwitu, kama mwana simba kwa makundi 
ya kondoo: naye akipita, akanyagaye, ara- 
9 ruaye, wala hapana wa kuokoa. Mkono 
wako uinuliwe juu yao wakuzuiao, waka- 
katiwe mbali adui zako zote. 
10 Itakuwa siku ile, anena Bwana, nitaku- 
katia kati yako frasi zako, nitaharibu ma- 
11 gari yako: nayo miji ya inchi yako niteika- 
tia, na ngome zako zote nitaziangusha : 
12 nami nitakukatia mkononi mwako uchawi; 
13 wala hutakuwa na waganga; nitakukatia 
sanamu, na nguzo kati mwako; wala hutai- 
14 abudu tena kazi ya mikono yako. Nami 
nitakung’olea Ashera zako kati mwako; na- . 
15 yo miji yako nitaiharibu. Nami nitawa- 
patiliza kisasi kwa hasira na ghathabu mi- 
taifa wasiosikiliza. 


SURA, 6. 
YIKIENI bassi, asemavyo Bwana: O- 


kJ ndoka, ukatete mbele ya milima, vi- 
2 kaisikie vilima sauti yako. Sikiem, enyi 
milima, mateto ya Bwana, nanyi misin}: 
imara yainchi: kwani Bwana anayo mate- 
to na watu wake, atajadiliana na Israeli. 
3 Enyi watu wangu, nimekutendcaje ? na ni- 
4 ni nimekuchosha? Unishuhudie. Kwani 
nimekupandisha katika inchi ya Misri, ni- 
mekukomboa katika nyumba ya utumwa; 
nao Musa na Harun na Maryamu nimewa- 
5 peleka mbele yako. Eec watu wangu, ku- 


Google 


13 
14, 


16 


MIKA 6. 9 


mbukeni aliyoyashauri Balak mfalme wa 
Moab, nayo Balaam mwana wa Beor 
aliyomjibu; tangu Shittim hatta Gilgal, 
mpate kujua haki yake Bwana. Nimkaribie 
Bwana na nini, nisujudu mbele ya Muungu 
aliye juu? nimfikie na kafara, na ndama 
za mwaka? Atapendezwa Bwana na elfu 
za kundoo waume, na elfu kumi za mito ya 
mafuta ? nimtoe mzaliwa wa kwanza wangu 
kwa kosa langu, mzao wa mwili kwa tha- 
mbi ya roho yangu? Amekuonyesha, Ee 
Mwana Adamu, nini jema ; na nini akuta- 
kialo Bwana, illa kutenda hukumu, na ku- 
penda rehema, na kutembea kwa unenye- 
kevu na Maungu wako? 

Sauti ya Bwana yaulilia mji, naye wa 
uzima ataliona jina lako: isikieni fimbo, na 
nani aliyeagiza. Ziko bado akiba za uovu 
katika nyumba ya mwovu, nayo efa ya 
vpungufu, ighathabishayo? Nitasafika 
mwenyi mizani va uovu, mwenyi mfuko 
Wa frasila za hila? Kwan watu tajiri 
wake wamejaa jeuri, na wakaao humo wa- 
mesema uwongo, na ulimi wao mdanganifu 
kinwani mwao. Nami bassi nimekupiga 
pigo la uzito; nimekuweka ukiwa 
kwa sababu ya thambi zako. Utakula na- 
we, usishibe; na kati mwako kushushwa ; 
nawe ttahama, usichukue salama; nayo 
utakayoyachukua, kwa upauga nitayatoa. 
Utapanda niwe, usivune: nawe ntakanya- 
ga zeiteni, usijitie mafuta; nazo zabibu, 
usinywe mvinyo. Kwani sheria za Omri 


Google 


10 


MIKA 7. 


zishikwazo, na matendo yote ya nyumba 
ya Ahab, nanyi mwaenda kwa mashauri 
yao; nikuweke nkiwa, na wakaamo m Zo- 
meo ; nanyi wtalichukua shutumu la watu 
wangu. 


SURA, 7. 


LE wangu! kwani nipo kama kuchu- 

ma matunda ya kayitisi, kama kuokota 
kwa machamo ya zabibu: hapana chana ya 
kula; roho yangu yatamani limbuko l» ti- 
ni. “Amepotea aliye mwema katik: inchi, 
wala hapana mwenyi alili kwa waana Ada- 
mn: vote huctea damu; humwinda killa 
mtu nduguye na wae, Mikono mwili 
kwa mabaya, kuyafanyiza sani; huomba 
livali, mwamuzi mtu wa rushwa : nave 
mkun hunena wathara ya roho yake: ndi- 
vyo wavafumavyo. Aliye mwema wao 
kama mbigili; mwenyi adili kupita micho- 
ngoma: siku ya walinzi wako, ya kupatili- 
Zwa kwako, imewadia; SuSa yatakuwa ma- 
tata yao. Msiamini rafiki, msimwekee 
mwenzenu matumaini: mzuilie alalaye ki- 
fuani midomo ya kanwa lako. Kwani 
mwana humwaibisha bab», binti huondoka 
juu ya mamaye, mkwe jun ya wkweye; 
adui za mtu watu wa nvumbaye. 

Nam mtamt: Za Min Bw ana : nitamngoja 
Muungu wa wokovu wangu: Muoneu Wa- 
ngn atanisikia. Usifurahi juu yangu, Ee 
adui yangu: nikianguka nitaondoka ; ni- 


Google 


MIKA 7. 11 


9 kikaa gizani, Bwana nuru kwangu. Ni- 


taivumilia ghathsbo ya Bwana, kwa kuwa 
nimemwasi; hatta atakaponitetea teto la- 
ngn, na kunifanyia h:kurmu : atanileta nje 


10 kwenyi norn, nitaitazama haki yake. Na- 


13 


14 


18 


ye adui wangu atayaona, aa aibu itamfu- 
nikiza; aliyeniambia, Yuko wapi Bwana 
Muungu wako? Macho yaugu yatamtaza- 
ma; sasa atakuwa wa kukanyagwa kama 
matope ya njiani. Siku va kujengwa knta 
zako ! siku ile amri itachukuliwa mbali. 
Siku ile watakujia toka Ashur nayo miji 
ya Misri, na toka Misri hatta Mtoni, na 
tcka b: hari hatta baharini, mlima hatia 
mlimavi. Illakini dunia itakuwa ukiwa 
kwa ajili yao wakaamo, kwa mazao ya 
matendo yao. 

Uwalishe watu wako na fimbo yako, ku- 
ndi la milki yako, wakaao mmoja mmoja 
mvituni kati kati ya Karmel: walishwe kwa 
Bashan na Gilead, kama siku za Zamani. 
Kama siku za kutoka kwako katika inchi 
ya Misri ritamwouyesha mataajabu. Ma- 
taifa wataona, watatahayarika kwa ushujaa 
wao wote: wataweka mkono kinwani, ma- 
sikio yao yatakuwa ya kiziwi. Watara- 
mba mavumbi kama nyoka; kama vita- 
mbaavyo inchini watatoka wakitetemeka 
mafichoni mwao; Bwana Muungu wetu 
watamjia wenyi hofu, wataogopa kwa ajili 
yako. Nani Muungu kama wewe, asame- 
heye uovu, aliachiliaye kosa la masalio ya 
milki yake? hashiki hasira yake milele, 


Google 


12 MIKA 7. 


kwa sababu aperdezwa na huruma huyu. 
19 Atageuka, ataturehemia; atayatiisha maovu 
yetu: nawe utatupa vilindini mwa bahari 
20 thambi zao zote. Nawe utamfanyia Yakob 
kweli, na Ibrahimu . huruma, ulizowaapia 
baba zetu tangu siku za kale. 


Google 


SS eee 


Digitized by Google 


Original from 


HARVARD UNIVERSITY 


Digitized by Coc gle 


m =i] = Pa re 
ml 
Original from 


HARVARD UNIVERSITY 


NAHUM. 


$O 
LI 
DEO 
GL 
OR 
LA 


ZANZIBAR: 
PRINTED ar Tug Unjversitiss Mission sees. 
1838. | 


Google 


» Google 


e - Ř- am 
r 
— 


r ES 


NAHUM. 
SURA, 1. 


N ZIGO wa Ninawi. Kitabu cha njozi 
ya Nahum Mwelkoshi. 

2 Muungu mwenyi uwivu atwaaye kisasi 
Bwana; atwaaye kisasi Bwana, mwingi wa 
hasira ; stwaaye kisasi Bwana juu ya wa- 

3 mpingao, swawekeaye adni z:ke. Bwana 
asiyeona hasira upesi, mwenyi nguvu nyi- 
ngi, kuachilia asiyeachilia : njia yake Ewa- 
na kwa chamchela na kwa tvfanu, nayo 
mawingu mavumbi ya miguuni pake. 

4 Huikemea b:hari, huikausha, nayo mito 
yote huikomesha maji: Bashan wanyauka, 

5 na Karmel, wonyauk» ua la Lebnnoni. Mi- 
lima yateten.ekn mbele yake, vyayeyuka 
vilima; inchi yainuliwa usoni puke, hatta 

6 ulimwengu, nio waukaao wote. Mbele ya 
ghathibu yke noni atakayesimama, na 
nini atakayekaa kwa uchungu wa hasira 
y: ke? uchungu wake umemwagika kama 
uoto, Niyo milima huangamizwa naye. 

7 Bwana mwema, ngome siku ya shidda, 

8 uwajuaye Wauweninio, Lakini kwa gha- 
rika ifurmkiyo atakomesha kabisa m:hali 
pao, nao adui Zake atawafuata hatta gizani. 

9 Nini wnayowaza juu ya Bwana, atakome- 
sha kabisa huyu: haitainnka shidda marra 

10 ya pili. Kwani hatta wakiwa kama miiba 


Google 


NAHUM, 1. 


iliyotatana, wamenyeshwa kama kwa ku- 
nywa kwao, w taliwa kama makapi makavu 
11 k bisa. Kwako ametoka anirye mabaya 
12 juu ya Bwana, mshauri wa Beliysl. Ndi- 
vyo asermavyo Bwana: Hatta wakiwa sa- 
lama, tena wengi, watakatika lakini, niye 
atapita. Nikiwa nimekutesa, sitakutesa 
13 tena. Hatta sasa nitakuvunjia nira yake, 
14 nitakupasulia mafungo yako. Naye Bwa- 
na amekuagizia, w:sipandwe tena wa jina 
lako: katika nyumba ya iniungu yako ni- 
taikatia mbili sansmu ya kuchora na ya 
kuyeyushi; nitikuwekea kiburi: kwam 
15 mnyonge wewe. Tizameni juu ya milima 
miguu yake uhubiriaye mewa, asikizaye 
amani! Ukazile siku kuu zako, Ee Yuda, 
ukaondoe 'nithiri zako: kwani hat zili 
kupita kwako mtu wa Beliyal ; amekwisha 
kukatiwa mbali. 


SURA 2. 


PANDA avunjaye vipande vipande 
mbele ya uso wako: uishike ngome, 

ulinde njia, uvitie nguvu viuno vyako, uo: 

2 ngeze uwezo wako sani. Kwint Bwina 
ameirudisha fahari yake Yakob, kama fa- 
hari yake Israeli: kwani wateka wamewa- 
teka, wameyaharibu matawi ya mzabibu 
3 yao. Ng. O yao mashujaa wake imetiwa 
wekundu, wenyi bandera watu wa vita, mas 
gari ya moto feleji yake siku ya matenge- 


Google 


co sn Q OH 


11 


12 


13 


NAHUM, 2. 


nezo yake, nayo miknke inatikisika ya kuo- 
gofya. Magari hutapatapa njiani, huso- 
nganasongana katika ujia kun: kuonekana 
kwao kana mienge, hukimbi; kama umeme. 
Akumbuka wenyi heshima wake : wajikwaa 
katika miendo yao; wawendea hima ukuta 
wake, nacho kifuniko chatenyenezwa. Mi- 
lango ya mito yafungnka, nayo majumba 
yayeyuka. Naye Huzzab afunuliwa, nchu- 
kuliwa, nao wajikizi wake halia kama kwa 
sauti ya hua, wakiipiga vifuani. Nao Ni- 
nawi kama birika la maji tangu zamani: 
lakini wakimbia, Simameni, simameni! ha- 
pana age zaye uso. Tekem fetha, tekeni 
thahabu: akiba isiyoisha, fahari ya 
vyombo vyote vilivyotamanika. Mji mtu- 
pu yeye, ukiwa na uhiribifu, hatta moyo 
huyeyuka, magote huyouganagongana, 
nao ntongu Vinnoni mwote, N:ZO nyuso 
zao zote zimekosa rangi. Wapi paango 
la simba, na malisho ya mwana simba, wali- 
potembea simba, simba mke, mtoto wa si- 
mba, asimwogofishe mtu ? Simba hurarua 
wa kuwatosha watoto wake, huwasongea si- 
mba makoo wake, hujaza malisho yake ma- 
teka, na mipaango yake mawindo. Aglia, 
min jun yako, anena Bwana wa majeshi, 
nami nitayateketeza magari yake kwenyi 
moshi, upanga utaw la waana wa simba 
wako: nami nitayikati: mawindo yako 
katika inchi, wla haitasikiwa tena sauti ya 
wajumbe wako. 


Google 


10 


NAHUM, 3. 
SURA 8. 
(j= wake mji wa damu ! uliojaa uwongo 


na unyanganyi: mateka hr yaondoki. 
Kelele la mjeledi, na kelele lı kishindo 
cha magurudumue : kuparapara kwa frasi, na 
kurnksruka kwa magari: kupanda kwake 
mwenyi frasi, na kung’an kwa upanga, na 
knmerimeta kwa mkuki, nao wengi wao 
waliouawa, na frngu kubwa la mayiti : 
wala hapana mwisho wa miili, hujikwaa 
juu ya miili yao : Kwa sababu ya wingi wa 
uzinzi wake kahaba mwenvi kujipendekeza, 
bibi wa uc! awl, anzave mataif» kwa uzinzi 
wake, na jamaa kwa uchawi wake. Angalia, 
mimi juu yako, anena Bwana wa majeshi, 
nami nitakufunulia pindo za nguo zakousoni 
pako; nami nitawaonyesha mara fa uchi wa- 
ko, nazo faume aibu vako Naminitakutupia 
machukizo, ritakuwekea kutharauliw:, na 
kuiazomiwa. Na itakuwa, wote waku: aza- 
mio watakukimbia, watasema, Niuawi ume- 
haribika, atawombolezea nanı? nikotafu- 
tie wapi wafarıji? Wafia wewe kuliko No- 
ammon, uliowekwa kati ya mito, uliozu- 
ngukwa na maji: boma lake bahari, na 
wa bahari ukuta wake? Kush na Misri 
nguvu zake, nazo zis ZO na mwisho; waka- 
Wa Put Na Lubin katıka msaada wako. 
Ukahimishwa nao, ukaenda kufungwa; 
wachanga wake tena wakavunjikavunjika 
p: l po juu pa mitaa yote: nao wenyi heshi- 
ma wake wakapigiwa sum, nao wakuuwa 


Google 


NAHUM, 3. 


11 wake wote Wakafungwa minyororo. Nawe 

tena utalewa, utafichwa; utatafuta nawe 

12 penyi nguvu kwa adni. Ngome zako zote 

mitini yenyi tini za limbuko: ikipukutika 

18 yaanguka kinwani kwake mlaji. Tazama, 

watu wako kati yako waanawake; adui 

zako wapanuliwa milango ya inchi yako: 

14 moto umeteketeza mapingo yako. Maji 

ya mazingiwa ujitekee, ngome zako utie 

pguvu: udongo uwendee, ukayakanyage 

matope, ukalitie nguvu tanuru la matofali. 

15 Ndipo moto utakapokuteketeza; upanga 

utakukatia mbali, utakuteketeza kawa fu- 

nza; ujiongeze kama funza, ujinugeze ka- . 

16 ma nzige. Wafanyi biashara wako ume- 

zidisha kuliko nyota za mbingu: funza hu- 

17 teka, hukimbia. Wenyi taji wako kama 

nzige, na majemadari wako kama makundi 

a mapanuzi, watuao kutika vitalu siku ya 

baridi, nao jua likipanda hukimbia, wala 

18 hapajulikana mahali pao. Wal.la wachu- 

nga wako, Ee Mfalme wa Ashur: wenyi 

hishima wako wamepumzika: watu wako 

wametawanyika milimani, wala hapana 

19 wakuwakusanya. Ya kupunguza jeraha ya- 

ko hapana ; zito donda lako: wote wasikiao 

habar zako wakupigia makofi; kwani kwa 
yupi usivpita uovu wako dayima ? 


Mwisho. 


Google 


AA in fh a 


$ Origin “On 
Digitized by Google Original from 


HARVARD UNIVERSITY 


Cc 


HABAKKUK. 


~ 


SO 
LI 
DEO 
GL 
OR 
IA 


ZANZIBAR: 
PRINTED AT THE UNIVERSITIES’ Mission PRESS. 
1888. 


Google 


ME if -— | Original from 
Digitized by Jd gi 
aitizes by GOC gle HARVARD UNIVERSITY 


HABAKKUK. 
SURA, 1. 


ZIGO aliouona nabii Habakkuk. 

(2) Hatta lini. Ee Bwana, nilie, usisikie ? 
3 Jeuri pakulalamiki:, usiokoe. Mbona wanio- 
nyesha uovu, na Kuutazamisha ukaidi? kwani 
uharibifu na jeuri mbele yangu; uko na ugomvi, 

4 mashindano yainuka. Kwa hiyo torati imelegea, 
hukumu haitoki kamwe: kwani w: ibaya huwazu- 
nguka wenyi baki; kwa hiyo hutoka hukumu 
5 imepotoka. Tazameni kati ya mataifa. ka- 
angalieni, kutaijibu taajibuni : kwani hutenda 
tendo siku zenu, msilolisidiki hatta mtu aki- 
6 waonyesha. Kwani, angalieni, nuwaondokesha 
Wakaldayo, wale watu wakali wepesi; wae- 
ndao kati ya eneo la inchi, kuyamiliki makao 

7 yasiyo yao. Wa hofu na kuogofya huyu: 
kwa nafsi yake yatoka hukumu yake na ukuu 

8 wake Frasi zake tena wepesi kuliko chui, 
wakail nao kuliko mbwa za mwitu za usiku ; 
nao wapanda frasi Wao hujitapa, hatta wapa- 
nda frasi wao hutoka mbali: haruki kama tai 

9 afanyaye haraka kula. Huja wote kwa jeuri; 
hətazamia kwa nyuso zao kwa upepo wa ma- 
shariki: nao hukusanya wafungwa kama mchas 
JO nga. Naye huthibaki wafalme, wakuu mzaha 
kwake: huchek: killa ngome: kwani hukusa- 
1l nya mavumbi, huitwaa. Ndipo atakwenda 
kassi kama upepo, atapita, ataingia hatiyani: 


Google 


HABAKKUK, J. 


12 yeye uliyemwia uwezo wake muungu. Si we- 
we tangu milele Ee Bwana Muungu wangu, 
Mtakatifu wargu? hatutakufa. Ee Bwana, 
umemwagiza ahukumiwe ; nawe. Ee Mwamba, 

13 umemweka arudike. Mwenyi macho safi, 
yasitazame uovu. usioweza kuangalia ukaidi, 
mbona waangalia watendao kwa hila, na 
kunyamaa kinya mwovu ammezapo aliye na 

14 haki kuliko yeye; na kuwasawazisha waana 
Adamu na samaki za baharini, n: watambano, 

15 wasio na mtawalar Wote kwa ndoana awainua, 
awavua kwa jarifa, awakusanya kws juya: kwa 

16 biyo hupendezwa, hufurahiwa. Kwa hiyo jari- 
fa lake hulito!ea thabihu, joya lake hulivukuzia; 
kwa sababu nayo posho yake yanona, chakula 

17 chake chaneemeka. Atamimina bassi jarifa 
lake, asiache kuwaua mataifa dayima ? 


SURA 2. 
ITASIMAMA kwa malinzi yangu, nita- 


jiweka juu ya mnara, nitaangaina nione 
atakayoyasema «Kwami, nayo nitakayomjibu juu 

2 ya malaumu yangu. Akanijibu Bwana, akase- 
ma, Ui»ndike njozi, ukaithihirishe katika mbau, 

8 apate kukimbia usomaye. Kwani bado njozi 
ya muhulla, nayo yatwetea mwisho, wala haita. ` 
kuwa uwongo: hatta ikikawia uingoje ; kwani 

4 kuja itakuja, haitachelewa. Angalia, roho yake 
imetukuka, haikunyoka ndani yake: lakini 

$ mwenyi haki ataishi kwa imani yake. Hatta 
nao mvinyo mteuda hila, mwenyikiburi, asiyekaa 
nyumbani; aongezaye tamani lake kama ahera, 
naye kuma mauti, asiyeshiba, ajikusanyiaye 
6 mataifa yote, na kukutanisha watu wote. Ha- 


Google 


HABAKKOUK, 2. 


watatunga hawa wote mfanojuu yake, na methali 
ya kumwiga, wakisema, 'O.e wake ayazidishaye 
yasiyo yake! batta liui? ajitwikaye rahani ! 


7 Hawataondoka ghafula watakaokuu-na, na kna- 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 


17 


18 


mka watakiokusumbusha, nawe mawindo yav P 
Kwa kuw: wewe umewateka mataita mengi, 

mabaki yote ya watu Watakuteka; kwa ajili ya 
damu ya watu, na jeuri iliyotendewa inchi, na 
mji nao wote wakaamo. 

Ole wake ajipatiaye mapato mabaya nyumba- 
ni, ajiwekee kiota cha juu, aokoke katika 
mkono wa wabaya ! Umeifanyia nyumba yako 
shauri la aibu, kwa kuwakatia mbai watu 
wengi, umeikosa roho yako. Kwani toka uku- 
tani jiwe litalalamika, nayo boriti mtini ica- 
lijibu. 

Ule wake ajengaye mji kwa damn, awekaye 
mji kwa uovu! Angalia, Siyo ya Bwana wa 
majeshi, watu wajishughulikie moto, nayo ma- 
tuifa wajisumbulie ubatili? Kwani inchi itajua 
maarifa ya utukufu wa Bwana, kama maji ya- 
funikavyo bahari. 

Ole wake amnyweshave jirani yake, utiaye su- 
mu yako, nakumlevya, upate kuwatazama uchi. 
Umejaa aibu mahali pa utukufu: unywe nawe, 
uwe kama asiyetahiriwa : kitakugeukia kikombe 
cha mkono wa kuume wa Bwana, na aibu kuu 
itakuwa juu ya utukufu wako. Kwani jeuri 
uliyotendewa Lebanon itakufunikiza, nao uha- 
ribifu wa nyama, uliowaogotisha: kwa ajili ya 
damu ya watu, na jeuri iliyotendewa inchi, na 
mji, na wote wakaamo. 

Fayida yake nisi sanamu ya kuchora, fundi 
wake awe ameichora; sanamu ya kuy eyusha, na 
mwalimu wa uwongo, mfanyiza kazi aiaminie, 


Google 


HABAKKOUK, 2. 


19 kufanya mifano iliyo bubu ?` Ole wake auambi- 
aye mti, Uamke; nalo jiwe bubu, Uondoke! 
Litafundisha hilo? Angalia, limefunikizwa tha- 
habu na fetha, wala haina pumzi kabisa ndani 

20 yake. Lakini Bwana yumo hekaluni kwa uta- 
katifu wake; uss mbele yake, Ee inchi yote. 


SURA 3. 


ALA ya nabii Habakkuk, kwa Shigionoth. 


2 Fe Bwana, nimezisikia habari zako, nimeona 
hofu : 
Ee Bwana, kazi yako kati ya miaka uifufue, 
Kati ya miaka uijuiishe ; 
Katika hasira rehema uikumbuke. 
8 Muungu katika Feman amekuja, 
Mtakatifu katika mlima Paran [Sela. 
Enzi yake imefunikiza mbingu, 
Nayo inchi imejaa sifa zake. 
4 Na kung'aa kama nuru; 
Hutokea anga mkononi mwake: 
Ndipo ulifichwa uwezo wake. 
5 Mbee yake tauni ilikwenda. 
Makaa ya moto yakatoka miguuni mwake, 
6 Akasimama, akapima dunia; 
Akatazama, ukawafukuza mataifa huko na 
huko; 
Ikatawanyika milima ya dayima, 
Ikainama inlima ya milele ; 
Ya milele mieudo yake, 
7 Na'ziona hema za Kushan zenyi msiba: 
Yakatetemeka mapazia ya inchi ya Midian. 
8 Amekasirika Bwana nayo mito? | 


Google 


10 


11 


12 
13 


14 


15 


16 


17 


HABAKKUK, 3. 


Juu ya mito hasira yako ? 

Juu ya babari ghathabu yako, 

Ukiwa umepanda frasi zako, 

Magari ya”o ya wokovu ? 

Upindi wako umewekwa wazi kabisa; 
Viapo vyao makabila neno.| Sela. 


: Uliipasua dunia na mito. 


Milima ilikuona, ikatetemeka ; 

Gharika ya maji ikapita : 

Kikatos kiliudi sauti yake, 

Kikainua mikono yake juu. 

Jua likasimama aa mwezi makaoni mwao; 
Kwa nuru ya mishale yako ilipokienda, 
Kwa kung'aa kwa mkuke wako umerimetao. 
Kwa ghathabu ukaendelea kati ya inchi, 
Kwa hasira ukawafikicha mataifa. 

Uwaokoe watu wako ulitoka, 


, Umwokoe masiya yako; | 
: ‘Ukakijeruhi kitwa katika nyumba ya waovu, 


Ukaufunulia msinji hatta shingoni. [Sela. 

Ukawapigia vitwani mashujaa yake na mago- 
ngo yake: 

Wakaja kama tufanu wanitawanye: 

Shangwi lao kama kuwameza maskini kwa siri. 

Umeikanyaga bahari na frasi Zako, 

Chungu ya maji mengi. 


Nalisikia, likatetemeka tumbo langu, 

Midomo yangu ikatikisika kwa ile saati: 

Kuoza kukaniingia mifupani, nikatetemeka 
kwangu : 

Nitakayestarehe siku va shidda, 

Itakapowapandia watu wenyi majeshi juu 


yake. 
Kwani batta mtini usipochanua, 


Google 


HABAKKUK, 8. 


Wala mizabibuni mazao; 
Ikipunguka kazi ya mzeituni, 
Nayo mashamba yasipotoa chakula: 
Watakatika kondoo mazizini, 
Nalo kundi hapana malishoni; 
18 Mimi nitamshangilia Bwana lakini, 
Nitamfurahia Muungu wa wokuvu wangu. 
19 Yaihuwa, Bwana, nguvu zangu, 
Huniwekea miguu kama ya kuunga, 
Naye ataniendesha mahali pangu pa juu. 


Apewemkuu wa waimbaji kwa vinanda vyangu. 


Google 


HI 


A 


ZEFANIYA. 


SO 

Ll 
DEO 

GL 


OR 
IA 


YANYIBAR: 


PRINTED AT THE UNIVERSITIES’ Mission Press 
TARE. 


Google 


Digitized by Coc gle 


Original from 
| 
- | = = 


HARVARD UNIVERSITY 


———— y eee 
. anmo ee aaa 


~~ ner et ee a 


5) 


O 


JU 


SURA 1. 


ENO la Bwana lililomjia Zefaniya mwana 
à wa Kushi, nwana wa Gedaliya, mwans 
wa Amuriya, mwana wa Hezekiya, siku za 


Yosiya, mwana wa Amon, mfalme wa Yuda. 


Kuchukua nitachukua vyote katika usoni pa 


anchi, asema Bwana. Nitamchukua mwana 


Adamu na nyama; mtechukua ndege za mbi- 
ngu na samaki za bahari, na makwazo pamoja 
na waovu; nami nitumkatia mbali usoni pa 
inchi mwana Adamu, asema Bwana. Nami 
nitanyosha mkono wangun juu ya Yuda, na juu 
ya wak:10 Yerusalemi wote: nami nitakatia 
mbali masalio ya Baal katika mahali hapa, jina 
la Wakemari nio wakohani; nao wasujuduo 
jeshi la mbinguni juu darini: nao wasujaduo, 
wamwapiao Bwana, na kuapa kwa Malkam; 
nao waliorudi nyuma katika kumfuata Bwana; 
na wasiomtafuta Bwana, wala ku ntaka. 

Uss mbele ya Bwana Miungu: kwani siku 
ya Bwana imekaribia: kwani Bwana amete- 
ngvoeza thabiha, amewatakisa wugeul wake. 
Hatta itukuwa siku ya thabibu ya Bwana, 
nitawap tiliza Wakuu, na Waana wa mfalme, nao 
wote witaao mavazi ya kigeni. Na siku ile 
nitawapatiliza wale wote warukao kizingitini, 
Wajazao uyumba za bwana zao jeuri na hila. 
Na siku ile esenn Bwana, itakuwa sauti ya 


Google 


11 
12 


13 


ZEFANIYA 1. 


kelele katika mlango wa samaki, na kiho 
katika mtaa wa pili. na kishindo kikun katika 
milimani. Lieni envi mkaao Muktesh kwani 
watu wote wa Kanaan. wamepotea: nao walio. 
twikwa fetha wote wamek t'ka. Hatta itakuwa 
wakati ule. nitautafutotafuta Yernaalemi kwa 
taa: rami nitawaathibu watu waliogandama, 
wasemao movoni. Bwana hatatenda mema wala 
hatatenda mabays. Na nt'iiri wao ntaknwąa 


` mateka. na nyumba zao ukiwa: hatta wataje- 


14 


15 
16 
17 


18 


nga nyumba wasikae; watapanda mizahihu 
wasinywe mvinyo vake Siku kuu va Bwana 
karibu karibu. ikoharaka nana. ranti va siku 
ya Bwana; kwa uchnngn hulia huko mshuiaa. 
Siku ya hasira sikn ile. situ va hamn na 
huzuni, siku ya uharibifu na nkiwa. sikn va kiza 
na kiwi, siku ya wingu na weusi siku va naanda 
na kapiga vowe, juu va miji venvi hama 
na ma ya minara mirefu ya pembeni. Nami 
nitathiisha witu. watembee kama vinofu. kwa 
sahabu wamemkosea Bwana: na damn yao 
itamwagika kama mavumbi. na nvama vao 
kama mavi. Wal» fetha vao wala thahahu vao 
hazitaweza kuwaokoa siku ya hasira va Bwana; 
na kwa moto wa nwivu wake itateketea inchi 
y te; kwani atawskomesha, hatta ukomo wa 
hofu, waikaao inchi wote. 


-SURA 2. 
IKUSANYIENI. hatta kusanyikeni, enyi 
e taifa wasioona haya: kabla amri haijazaa, 


siku yanita kama makapi. kabla hasira iwakayo 
va Bwana haijaweyin kob'a siku ya hasira ya 


3 Bwans haijawajia. Mtafuteni Bwana, enyi nyote 


Google 


-aama m M aM 


ZEFANIYA 2. 


wa upole wa inchi, mliozitenda hukumu zake ; 
tafuteni haki, tatuteni upole: labuda mtefichwa 

4 siku ya hasira ya Bwana. Kwan Gaza utaa- 
chwa na Ashkelon utakuwa ukiwa: Ashdod 
utafukuzwa aththuuri. na Fkron utang'oka. 

5 Ole wao wakaao pande za bahari, taifa la Wa- 
kerethi! Neno la Bwana juu yenu, Ee Kara n, 
inchi ya Wafilisti; Nitakuharibu, pasiwe akua- 

6 ye. Na pande za bahari zitakuwa malisho, na 
vibanda vya wachungaji, na mazizi ya makundi. 

7 Na pande za bihari zitakuwa za masalio ya 
nyumba ya Yuda; watalisha huko: nyumbani 
mwa Ashkelon watalala jioni; kwani Bwana 
Muungu wao atawaangalia, na kuwarudishia 

8 wafungwa wao. Nimesikia mashutumu ya 
Moab, na matukano ya waana wa Ammon, 
Waliyowashutumu watu wangu, na kutu- 

9 kaka juu ya mpaka wao. Kwa hiyo niishivyo, 
asemi Bwana wa majeshi, Muungu wa Israeli, 

H kika Moab watakuwa kama Sodoma. na waa. 

na wa Ammon kama Gomorra, mawekato 
ya magugu, na mashimo ya chumvi, na ukiwa 
wa dayima; mabaki ya watu Wangu watawa- 
teka, na masalio ya watu wangu watawamiliki. 

10 Haya watayapata kwa kiburi, kwa kuwa wa- 
mewashutumu, na wametukuka juu ya watu wa 

11 Bwina wa majeshi. Wa kuogofya Bwana 
kwao: kwani atifisha kwa njaa miungu yote 
ya inchi; na watu watamwabudu Yeve, killa 
mmoja katika mahali pake. hatta visiwa vyote 

12 vya mataifa. Enyi Wakushi tena, kuuawa kwa 
18 upanga wangu nao. Naye atinyosha mkono 
wake juu ya Kaskazi, ataharibu Sham ; atafa- 
nya Ninawi ukiwa, PI kama unyika. 
14 Na makundi watalala kati yake, wanyama wo- 


Google 


Cr 


~~] 


ZHFANIY A 3. 


te Wa mataifa; na kaati na nugu watakaa 


katika kura zake ; sauti yao itaimba madirisha- 
ni; uharibifu vizingitini: kwani amcifunulia 
nakshi ya kierezi. Huu mji wa furaha. ulic- 
kaa ukijiona salama, ulios:ma movoni, Ndimi, 
wala hapana mwingine: ginsi ulivyokuwa uki- 
wa, mahali pa nyama wapal lie! killa apitaye 
atazomea, atasukusuki mkoco. 


SURA 3. 


( LE wake mwasi na mnajisi, mji wa kuo- 


nea: (2) Hakuitii sauti: bakukubali 
marudiko, hakumwamini Bwana; hakumkari- 
bia Muunguwake. Wakuu wake kati mwake 
simba wangurumao; makathi wake mbwa za 
mwitu za jioni; hawasazi kitu latta assubuhi. 
Manabii wake watu barathali na kudanganya : 
wakohani wake wametia uchafu patakatifu, 
wameitendea jeuri torati. Bwana kati mwake 
mwenyi baki; hatatenda uovu; assubuhi hatta 
assubuhi huingazisha hukumu zake, hakomi; 
lakini mwovu hajui haya. Nimekatia mbali 
mataifa, minara yao ya pembe ina ukiwa; njia 
zao nimeziharıbu, asipite mtu: miji yao imebo- 
moka, pasiwe mtn, wala hapana akaaye. 
Nalisema, Hukosi utaniogopa, utakubali 
marudiko; hivi yasikatiwe mbali makao yake, 
yote niliyoyaagiza juu yake: lakini huondoka 
mapema, huharibu matendo yao yote. Bassi 
ningojeni, anena Bwana, hatta siku nitakapo- 
ondoka kwa mateka: kwani nia yangu kuva- 
kusanya mataifa, falme zikutanike kwangu, 
nimwage juu yao ghathubu yangu, hasira 
yangu yute iwakayo; kwani inchi yote italiwa 


Google " 





ZBFANIYA 3. | 5 


9 na moto wa uwive wangu. Kwani ndipo nita- 
Wwageuzia mataifa mdomo safi, wamwite Bwana 

10 wote jina lake. kumtumikia shauri :roja. Toka 
ng'ambo ya mito ya Kushi waombaji wangu, bi- 

nti ya watawanyika wangu, wataleta sadaka ya- 

Jl ngu. Siku ile hntaone haya kwa matendo yuko 
yote, uliyonikosea: kwani ndipo nitaondoa Kati 
yako washangiliao wako wenyi kiburi, wala hu- 
tajivuna ten. katika mlima wa ntakatifu wangu. 

12 Lakini nitaacha kati yako watu walioteswa na 
Masikini, nao watalitumainia jina la Bwana. 

13 Masılio wa israeli hawatatenda maovu. wala 
kusema uwongo; wala ulimi wa hila hauta- 
onwa kanwani mwao; kw; ni watalishwa watalala, 

14 wala hapana atakayewaopofya. Imba, Ee binti 
Sayuni; pigeni kelele, Ee [srach; furahi, ukafu- 
rahiwe kwa moyo wute, Eebinti Yerusalemi. 
15 Hukumu zako amekuo dolea Bwana, ametupa 
nje adui wako: mfalme wa Israeli, Bwana, 

16 kati mwako: hutaogupa n.aovu tena. Siku ile 
utaambiwa Yerusalemi, Usiogope: Ee Sayuni, 

17 mikono yako isilegee. Kwana Muungu wako 
kati yako, mshujaa atakayeokoa; atashangilia 
juu yako kwa furaha, atanyamaa katika mape- 
nzi yake, atafurabiwa juu yako na kuimba. 
18 Walisikitikiao kusanyiko la idi nit:wakusanya, 
walio wa kwako; mzigo juv yake shutumu. 
19 Angalieni, wakati ule nitawapatiliza wote waku- 
tesav ; nitamwokuoa ali yechechemen, nitamkusa- 
nya aliyefukuzwa: nami mtawafanyia sifa na 
20 jina; Waliowbika katika ulimwengu wote. Wa- 
kati ule nitawaingiza, va wakati ule nitawikusa- 
nya; kwani nitawafanyia jina na sifa kati ya ma- 
taifa yote ya inchi, nitakapowarudisha wafu- 
ngwa wenu mbele ya macho yenu, asema Bwana. 


Google 


seh ate Original from 
Di ad bn | 
bates Google HARVARD UNIVERSITY 


HAGGAL. 


SO 
© LI 
DEO 
GL 
OR 
IA 


ZANZIBAR: 


PRINTED Af THE UKAA ma Mission Press 
1888, | 


Google 


een > Original from 
Digit by ( ) E 
attizea by G ogl HARVARD UNIVERSITY 


HAGGAT. 
SURA 1. 


N WAKA wa nili wa Dario mfalme, 
4 mwezi wa sita. sikn va kwanza va 
mwezi, nenn Ja Rwana kwa mkono wa 
Haggai, nahii, likamjia Zermbbahel. mwana 
wa She:ltiel. liwali wa Ynda. ne Taa mwana 
wa Yehozadak, mkohani mknn. likisema, 
Ndivvo 2semaywvo Rwana wa majeshi, akise- 
ma, Warn hawa hnsaema, Bado wakati wa 
konta. Wakati wa kumiencen Rwana nyu- 
mbive. Ndina neno la Rwana likaja kwa 
mkono wa Hargai nahii. hkisema, Kwenu 
ninyi wakati wa kukaa katike nyumba zili- 
2 funikwa, ikiwa nyumba hit imeharihika ? 
Rassi anea ndiven asamavin Rwana wa ma- 
jesh': Tieni mova kwa niia. zenn. Mme- 
pranda nvinri, mmeleta kidaran; mwala, 
lakini hamshihi ; Mmwanywa, lakini g1 Ya 
kntosha ; mwawaa, lakini henana ojimatiave 
mota : nave arhnmave mshahara huchnmia 
mshahara mfnko ulintaheka, Ndivyn ase- 
mavyo Bwana wa majeshi. Tieni movo kwa 
njia zenu. Pendent milimani, keleteni 
miti, mienve nvumha: nami nitenendezwa 
Nara, NA mi nitatnknzwa., nasema. Bwana. 
Mmetazamia wingi, lakini, tazama, haha; 
na muiipoleta nyumbani, rimezineperusha. 


Google 


2 HAGGAT 1. 


Kwani? asema Bwana wa majeshi. Kwa 
sababu ya nyumba yangu. ikiwa imehari- 
bika, mlipokikimbilia killa mtu nyumba 

JO yake mwenyewe. Kwa hiyo jun yenu 
mbingu zimezuiwa umande, nayo inchi ime- 

11 yazuia mazao yake. - Nikaita ukame juu ya 
inchi, na juu va milima, na jun ya nafaka, 
na juu ya mvinyo, na juu ya mafata, na 
juu ya killa itoayo mchi, na jun ya watu, 
na juu ya nyama, na juu ya kazi zote za 
mikono. 

12 Bassi Zerubbabel mwana wa Shealtiel, 
na Isa mwana wa Yehozadak, mkohani 
mkuu, na watu wote waliosalia, wakatii sa- 
uti ya Bwana Muungu wao, na maneno ya 
Haggai nabii, kama alivyomtuma Bwana 
Muungu wao; watu wakaogopa mbele ya 

13 Bwana. Akasema Haggai mtume wa Bwa- 
na kutika utume wake Bwana kwa watu, 

14 akisema, Nipo nanvi as ema Bwana. Bwa- 
na akamwamsha roho Zernbbabel mwana 
wa Shealtiel, liwali wa Yuda., aka mwa- 
wsha roho Isa mwana wa Yehozadak, mko- 
hani mkuu, akawaamsha roho watu wote 
waliosalia; wakaja, wakafanya kazi nyu- 
mbani mwa Bwana wa majeshi, Muungu 

13 wao, siku ya asharini na ’nne ya mwezi, wa 
sita, mwaka wa pili wa Dario mfaline. 


Google 


HAGGATI 2. 3 
SURA 2. 
MI WEZI wa saba, ya asharini na moja 


ya mwezi neno la Rwan» likaja kwa 
2 mkono wa Haggai nabii, likisema. Sema 
kwa Zernbbahel' mwana wa Shealtiel. li- 
wali wa Yuda, na kwa Isa mwana wa Ye- 
hozadak, mkohani mkun, na kwa watu wa- 
3 liosalia, nkisema, Nani alives: lia mwenu 
aliveiona nyumba hii katika ntnknfn wake 
wa zamani? Hatta sasa mwaionaie? Nivo 
4 machoni mwenn kama hapana kitu? La- 
kini sasa uwe hodari, Fe Zerubhahel, ane- 
na Bwana; uwe hodari. Fe Tsa, mwana wa 
Yehozadak, mkohani mkun; mwe hodari 
nanvi wati wote wa inchi. anena Bwana, 
mkafanye kazi: kwani nino nonvi, anena 
9 Bwana wa mjeshi. neno nililo: gana nanvi 
mlipotoka Misri, na kakaa mwenu roho 
6 yangu; Msingone. Kwani ndivyo asoma- 
vvo Bwana wa Majeshi; Marra moja tena, 
ni kitambo tu, nami nitatetamesha na mhi- 
7 ngu, na mchi, na bahari, na pakavn: nami 
nitatetemesha matatfa yote, na valivota- 
manika ya mataifa vote vataknia, nami 
nitaijaza nyumba hi na ntukafu, asema 
S Bwana wa majeshi Fetha ni vangu. na 
thahabn ni yangu, anena Bwana wa maje- 
Q shi. Utuknfu wa mwisho wa nvnmba hi 
utakuwa bora kuliko nlo wa kwanza. ane- 
ba Bwana wa majeshi: na katika mahali 
kapa nitatoa amani, anena Bwana wa ma- 
jeshi. 


Google 


4 HAGGAT 2. 


10 Siku ya asharini na ’nne ya mwezi wa 
kend:, mwaka wa pili wa Dario likaja neno 
la Bwana kwa mkono wa H ggai nabii li- 
1] kisema. Ndivyo asemavyo Bwana wa maje- 
shi: Mwnlize bassi mkohani torati. kusema, 
12 Mtn akichukua nyama iliyo takatifu katika 
unindo wa m>vazi yake, naye akigusa na 
ule unindo mkate, ao ugali, ao mvinyo, ao 
mafnta, 20 chakula cho chote, vatakuwa 
matakatifu? Wakajibu wakohani, wakase- 
13 ma, Sivo. Akasema Haggai, Alivepata 
uchofn kwa mzoga akivagnsa haya yo yote, 
yatapata uchafu? Wakajibu wakohani, 
J4 wakasema. Yatapata. Akajibu Haggai, 
ak»ssema, Vivvo na watu hawa, na taifa 
hili vivyo mbele yangu, asema Bwana; 
vivyo na killa kəzi va mikono vao; 
15 navo wavatoavo huko machafu. Hatta 
gasa, nawasihi. tieni movom tangu leo 
na hizo. tangn bado hsinowekwa jiwe 
16 inu va jiwe hek: luni mwa Bwana: tangu 
ilipoki wa. huja kwa fnno» la asharini, ku- 
wa knmi tu; huja kuteka hamsini kwenyi 
17 shinikizo, knwa asharini tu. Naliwapiga 
ninvi kwa kupumbaa na kwa kuvarnjika, 
na kwa mvua ya mare katika kazi zote Za 
mikono yenn : wala si kwangn ninyi, anena 
18 Bwana. Tieni movoni, nawasihi, tangu 
leo va hizo, tangn sikn ya aroba u asharini 
vake wa kenda, tangu siku msinji ul potiwa 
19 wa hekaln va Bwana, tieni moyoni. Imo 
bado nafaka ghal»ni ? Hatta hayazaa, 


mzabibu. na mtini, DA rkaumamangn, NA 


Google 


mzeituni ; tangu leo hivi nitabariki, 
20 Neno la Bwana likamjia Haggai marra 
ya pili, ya aroba u asharini ya mwezi, likise- 
21 ma, Sema na Zerubbabel, liwali wa Yuda, 
22 ukisema, Nitazitikisa mbingu na inchi; na- 
mi nitapindua kiti cha faline, nami nitaha- 
ribu nguvu za falme za mataifa; nitayapi- 
ndua magari, nao wayapandao; na frasi 
wataangamia, na wapanda wao, killa mmo- 
23 ja kwa upanga wa nduguye. Siku ile, 
anena Bwana wa majeshi, nitakutwaa, Ee 
Zerubbabel, mwana wa Shealtiel, mtumwa 
wangu, amenena Bwana, nitakufanya 
kama mahuri : kwani nimekuchagua, anena 
Bwana wa majeshi, 


Google 


Digitized by Google 


Original from 


HARVARD UNIVERSITY 


a ee 


pa- aa. 


ZEKARIYA. 


SO) 


LA 
DEO 
GL 
OR 
LA 


ZANZIBAR: 
PRINTED AT THE UNIVERSITIES’ Mission PRESS. 
188s, | 


Google 


seh ate ; | Original from 
Ci br 
aitizes ty (GO ogle HARVARD UNIVERSITY 


Z£KKARLY A. 
SURA, 1. 
N WEZI wa nanc, mwaka wa pili wa 


Dario, nono la Bwana lilimjia nabii 
Zekariya, mwana wa Berekiya, mwana wa 


2 Iddo, kusema, Kukasirika Bwana ame- 
3 kasirika na baba zenu. Nawe uwaa- 


mbie, Ndivyo asemavyo Bwana wa majeshi: 
Nirudieni mimi, anena Bwana wa majeshi, 
nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa 
majeshi. Msiwe kama baba zenu, walio- 
walilia manabii wa kwanza, kusema, Ndi- 
vyo asemavyo Bwana wa majeshi, Rudini 
bassi katika njia zenu mbaya,- na katika 
m:tendo yenu mabaya: wala hawakusikia, 
wala hawakunisikia mimi, anena Bwana. 
Baba zenu wako wapi? na manabii je? 
waishi milele? Lakini maneno yangu na 
sheria zangu, niliyowaamuru watumwa 
wangu manabii, hayakuwapata baba zenu? 
Wakageuka wakasema, Kama Bwana wa 
majeshi alivyothani kututendea sisi, kwa 
njia zetu, na kwa kadiri ya matendo yetu, 
ndivyo alivyotutendea. | 

Siku ya aroba u asharini ya mwezi wa 
edashara, ndio mwezi wa Shebat, mwaka 
wa pili wa Dario, neno la Bwana likamjia 
nabii Zekariya mwana wa Berekiya, mwa- 


8 na wa Iddo, kusema, Naliona usiku. na 


Google 


2 CW oN AA 


faz. miu imepanda irasi gle rama 
unaye asimama kati ya mehadnus chini peny 
Vivaltots na nyuma yako ras, wek WAA 

J pa madoadoa, ua weupe. os ila- 
wa umi bwanm gu? Akaniambia malaika 
uliyosema nami; Nitakuonyesha hawa uil- 

HU ui. Akajibu mta aliyesimama kati ya mi- 
hadas, aka sema, Hawa ndio aliow apeleka 
wani kutembeatembea katika Juchi. 

17 Wakamjibu malaika wa Bwana aliyesima- 
ma bat, ya mihadas, wakasema, Tume- 
tembeateinbea katika inchi, na, tazama, 
12 inchi vote vatulia, imestarehe. Akaji- 
bu malaika wa Bwana akasema, Ee Bwa- 

na wa majeshi, hatta hni usipenreuemia 
Yerusalemi nayo miji ya Yuda, uliyo- 
J3 ighathebikia miaka hi rabwini? Bwa- 
na akamjibu malika aliyesema nami ma- 

Lt neno mema, maneno ya faraja. Bassi 
akaniambia malaik ca aliyesema nami, Lia, 
ukaseme, Ndivyo asemavyo Bwana wa 
majeshi: ; Uwivu nimeonea Yerusalemi na 

lo Sayuni, WAA ukuu. Na hasira kuu 
vimiewaka: irikii wataifa wuanaostarche : 
kwani nahkasirika kidogo tu mimi, hao 
tò wakayasayidia mabaya. Kwa hiyo udivyo 
usemavyo Bwana: Nimerudi kwa Yeru- 
calemi na rehema; nyumba yengu ita-. 
ievewa humo, asema Bwana wa majeshi, 
'/ wa amba utauyoshowa Yerusalemi. Lia 
tena, ukaseme, Ndivyo asemavyo Bwana 
wa majeshi: Tena itacuca miji yangu kwa 


Google 


| ©) 


NAI 


AE WARI YA, Uf. = 


mema; naye Bwana ataufariji touu Mave- 
ni, atauchagua tena Yerusa temi, 

Khen. macho Yangu, nIKAOn a, pa b; 
zama pembe “une. ye ea as ee ten 
aliyesema nani, Mia hizi” AA nA 
pembe ailizotawanve Yuda, [s pl pa Vas 
rusalemi, Bwana s pens ean 1 ka 
wanne. Nikasema, Waja kufanya nin 
hawa? Akanena, kusema, Ozi poo 
AIZOwAWAnVE kiu Fee Mi. aie 
kitwa : nno hawa wamekaja E WA 
knz tape pembe ya mabalaa, walizosunus 
pembe zao jun ya mchi va Yuda kultawi 
nva, 


\ IKAINUGA micro yaneu nikaens, 
pa na tazama mtu stole saab ya 
kupimia mkononi.”  Nusasema, Uarkwe 
idaan Wawan ANI MA KE uapima 
Yernsalems, mione Urri wake nisi, na 
urefu wake niu. Na, lazama, malaika 
aliyesema ami ekatoka, malaika mwingi- 
ne akatoka kumliki, akumwaimbia, Ki: mbia, 
kamwambie kijana porn U on aoe 
salemi utakuwa na wata, kama vijiji visi- 
vyo na maboma, kwa ened wa wati nu 
nyama ndani JNIA mm, ANC 
Bwana, mtakuwa kwake ukuta wa moto 
kumzunguka. nami nitakuwa utukefa kati 


Take, Tite timo Toki Tiel ae 


Google 


10 
11 


12 
13 


GENARTYA, ill. 


kaskazini, arena Bwana: kwani kamu 
pepo 'nne za mbingu nimewatawanya, 
anena Bwana. Haya, Sayuni, uokoke, 
ukaaye na binti Babel. Kwan ndivyo 
asemavyo Bwana wa majeshi: Kwa utu- 
kufu amenipeleka kwao mataifa walio- 
wateka: kwani awagusaye ninyi agusa 
mboni ya jicho lake. Kwani, tazama, ni- 
tawatikisia mkono wangu, nao watakuwa 
mateka yao waliowatumikia: nanvi mta- 
jua kama Bwana wa majeshi aliyenipeleka. 
Imba ukafurahi, Ee binti Sayuni: kwani, 
tazama, naja, nami nitakaa kati mwako, 
anena Bwana. Na siku ile mataifa me- 
ngi wataambatana na Bwana, na kuwa 
watu wangu: nami nitakaa kati mwako, 
nawe utajua kama Bwana wa majeshi ali- 

eulpeleka kwako. Naye Bwna ataimi- 
liki Yuda sehemu yake katika inchi taka- 
tifu, na Yerusalemi tena atauchagua. Uss, 
enyi wa mwili wote, mbele ya Bwana: kwa- 
ni ameamka katika makao ya utakatifu 
wake. 


SURA, 3. 
KANIONYESHA mkohani mkuu Isa 


akisimama mbele ya malaika wa Bwa- 
ua, naye Shetani akisimama kwa mkono wa 
kuume kuwa mtesi wake. Bwana akamwa- 
mbia Shetani, Bwana akukemee, Ee Sheta- 
ni: hatta Bwana alivenchagua Yerusalemi 


Google 


ARKARIYA, IIT. 5 


akukemee: si kinga hiki kilichopokonywa 
3 motoni? Naye Isa akawa nmevikwa mava- 
zi machafu, amesimama mbele ya malaika. 
4 Akajibu, akawaambia waliosimama mbele 
yake, akisema, Mwondoleeni mavazi ma- 
chafu. Yeye akaambiwa, Tazama, nime- 
kupishia mbali uovu wako, nami nitakuvi- 
5 ka mavao mazum. Nikasema, Wamvike 
kilemba bora kitwani. Bassi wakamvika. 
kilemba bora kitwani, wakamvika mavazi ; 
6 naye malaika wa Bwana amesimama. Ma- 
laika wa Bwana akamshuhudia Isa, akise- 
7 ma, Ndivyo asemavyo Bwana wa majeshi: 
Kama kwa njia zangu utatembea, na kama 
utalinda malinzi yangu, ndipo nawe utai- 
hakumu nyumba yangu, na nyua zangu 
utazilinda, nami nitakupa pa kukaribia kati 
8 ya hawa wanaosi.nama. Sikia bassi, Ee Isa 
mkohani mkuu, wewe na wenzako wakaao 
mbele yako; kwani watu wa ishara hawa: 
kwani, tazama, nitamleta mtumwa wangu 
9 Tawi. Kwani, tazama, jiwe nililoliweka 
mbele ya Isa; juu ya jiwe moja macho saba: 
tazama, machoro yake nitayachora, anena 
Bwana wa majeshi, nao uovu wa inchi ile 
10 nitauondoa muda ya siku moja. Siku ile, 
anena Bwana wa majeshi, mtamkaribisha 
killa mtu jirani yake chini ya mzsbibu, na 
chini ya mtini. 


Google 


3 


~ 


ZEKARIVA, IV. 
SURA, 4. 


a malaika, aliyesema mumi, 
i akaniamsha, kama mtu aamkavyo 
katika usiveizi wake. Aksłniambin, Nini 
nonalo wewe? Nikasema, Nimeona, na 
tazama, kmarva chi thahabu tupu, na 
bakul lake juu yako, na taa zako baba 
jun yake; midakale sW kwa taa, zilizo 
jun vake, moja moja: na kando yake 
mizeituni miwili, mmoja kw: kuume kwa 
bakuli, na wa pili kwa kushoto kwa- 
ke. Nikajibu nikamwambia malaika alive- 
nena nami, nikisema, Nini hizi, bwananen’? 
Akajibu NA aliyenena nami, akania- 
mbia, Hujui nmi hizi? Nikasema, La, 
bwanangu, Akajibu, akaniambia, akise- 
ma, Hili nenola Bwana kwa Zerubbabel, 
kusema, Si kwa nshujaa, wala kwa nguvu, 
Wie legen roho yangu, asema Bwana wa ma- 
jeshi. Nani wewe, Ee mlima mkubwa? 
mbele yake Zerabbabel inchi sawa: naye 
ataleta nje jiwe la jau kwa kieelecele 
Salama, salama nalo, Tena likanijia nenc 
Ja Pwana, kusema, Mikono ya “erubba- 
eel imeiwe ka masin] ya nyumba hii; 
anyo mikono vake itaimaliza; nawe uta- 
wma kama Bwana wa majeshi alivenipeleka 


O kweat, ‘ewan nani aliyeitharan siku 


a Indes 7 HAO watafurahi, wataiona 
ae a. udi mwa Zerubbabel, hatta ha- 


u 


wa he ae y TE WA saree Bwana: hukimbiaki- 


ZEKARIYA, V. : 


11 mbia duniani mwote. Bassi nikajibu, niku- 
mwambia, Nini mizeituni hii miwili kwa ku- 
ume kwa kinara, na kwa kushoto kwake? 

12 Nikajibu marra ya pil, nikamwambia, 
Nini matanzu hava mawili ya mizeituni, ya- 
hyopo pa makopo mawili ya thahabu, vaji- 

13 miminikiayo ya thahabu ? Akanijibu, aka- 
sema, Hujui nini haya? Nikasema, La, 

14 bwanangu. Akasema, Haya waana wa 
mafuta wawili, wasimamao pa Bwana wa 
mchi vars, 


SURA, 


TIKAALDL kuwainua macho yangu, 
L nikiona, na tazama, sles livukal 

Akaniambia, Nini uonalo wewe | ? Nikajibu, 
naona gombo livukalo ; nrefu wake mikono 
esharini, na upana wake mikono kumi. 
3 Bassi akaniambia, Laana hititokiyo usoni 
pa inchi yote: kwani kwa hiyo killa aibaye 
atazimiligwa aba hun: na kwa hiyo 
4 killa aapi ye atavimilizwa upande ule. Nita- 
itoa, anena Dwana wa majeshi, nayo ita- 
Ingi aa anui mwake mwivi, na nvumba- 
ni mwake aapaye uwongo kwa 3 Jina langu: 
nayo alda kati ya nyumba yake, itute- 
keteza nazo boriti zake, nayo mawe yake. 
9 Akatoka yule malaika aliyesema nami, 
akaniambia, Ipua macho yako, ukaone ni- 
6 ni hii itckuyo. Nikasema, Ndiyo nini? 
Akasema, Efa hii itokayo. Akasema tena, 


by 


Google 


ZEKARIYA, VI. 


Mfano wvo huu katika inchi yote : (na ta- 
zama, ikainuliwa talanto ya risasi:) na 
huyu mwanamke mmoja akaaye kati ya 
8 efa. Akasema, Uovu huu; akamtupa chi- 
ni kati ya efa: nalo bonge la risasi akali- 
9 tupa kinwani kwake. Nikayainua macho 
yangu, nikaona, na tazama, wakatoka waa- 
nawake wawili, nao upepo katika mabawa 
yao: nao walikuwa na mabawa kama ma- 
bawa ya laklaki: wakaiinua efa kati ya 
10 inchi na mbingu. Nikamwambia malaika 
aliyesema nami, Waichukua wapi hiwa 
11 ile efa? Akaniambia, Kumjenges nyu- 
mba katika inchi ya Shinar: nayo ikiisha 
kutengenezwa, atawekwa huko mahali pa- 
ke mwenyewe. 


SURA, 6. 


ATIKAZIDI kuyainua macho, nikaona, 
iN na tazama, magari ma’nne yatoka 
kati ya milima miwili; nayo milima milima 

2 yashaba. Kwa gari la kwanza frasi weku- 
3 ndu; na kwa gari la pili frasi weusi; na kwa 
gari la tatu frasi weupe: na kwa gari la 
"nne frasi marakaraka na wa huthurungi. 
4 Nikajibu nikamwambia malaika aliyesema 
5 nami, Hawa nini, bwauangu? Malaika 
akajibu akaniambia, Hawa pepo 'nne za 
mbinguni, zitokazo katika kusimama mbe- 
6 le ya Bwana wainchi yote. Lile la frasi 
weusi latoka kwenda inchi ya kaskazini: 


= 


Google 


ZAKARIYA, VI. 9 


nao weupe watoka nyuma yao; nao ma- 
rakaraka watoka kwenda inchi ya kusini. 
7 Nao wa huthurungi wakatoka, wakataka 
kwenda kutembeatembea katika inchi: 
akasema, Tokeni, mkatembeetembee ka- 
tika inchi. Bassi wakatembeatembea 
8 katika inchi. Akalia juu yangu, akania- 
mbia, akisema, Tazama, waendao kwa inchi 
ya kaskazini wamenitulizia roho katika 
inchi ya kaskazini. 
9 Neno la Bwana likanijia, kusema, 
10 Uwatwalie wa ufungwa, hatta Heldai, na 
Tobija, na Yedaya; uje siku ile ile, ukai- 
ngie nyumbani kwa Yosiya mwana wa 
11 Zefaniya, walikofika katika Babel; hatta 
uwatwalie fetha na thahabu, ukafanyize 
taji, ukamvike kitwani mwana wa Yehoza- 
12 dak mkohani mkuu; ukamwambie ukise- 
ma, Ndivyo asemavyo Bwana wa majeshi, 
akisema, Angalia, mtu jina lake Tawi ; 
naye atasitawi katika chini yake, naye 
13 atamjengea Bwana hekalu: hatta yeye 
atamjengea Bwana hekalu ; naye ataichu- 
kua enzi, atakaa atamiliki kitini mwake; 
na mkohani atakuwa kitini mwake: nalo 
shauri la amani litakuwa kati mwao wote 
14 wawili. Nazo taji zitakuwa za Helem, na 
za Tobija, na za Yedaya, na za Hen mwana 
wa Zefaniya, kwa ukumbusho hekaluni 
15 mwa Bwana. Nao walio mbali watakuja 
watajenga hekaluni mwa Bwana, nanyi 
mtajua kama Bwana wa majeshi aliyeni- 


Google 


10 


Lo 


Ot phe 


10 


ZEKAKLYA, VII. 


peleka kwenu. Nayo yatakuwa, kama 
kutii mtaiti sauti va Bwana Munnen 
wenu. 


SURA, 7. 


io: KAWA mwaka wa ’nne wa mfalme 

Da rio, neno la Bwana likamjia Zekari- 
ya vya 'nne ya mwezi wa tissia, ndio Kislev. 
Bassi Betel} wamepeleka NSharezar na 
Regem-inelek, na watu wao, kuomba upe- 
ndeleo wa Bwana, Kusema nao wakohani 
wa nyumba ya Bwana wa majeshi, tena 
nao manabi, wakisema, Nile mwezi wa 
tano, nikijitene: i, kama nilivyofanya miaka 
hu yote? Likanijia neno Bwana wa ma- 
jeshi, likisema, Uwaambie watu wote wa 
inchi, na wakoham, kusema, Mlipofunga 
na kuomboleza wa tano, na wa saba, hatta 
miaka hn sabwini, kunifungia mineni- 
fuigia mimi? Nanyi mlipo, mnywapo, 
hamjilii wenvewe, hamjinvwei 1 wenyewe” 
Siyo maneno aliyo lin Bwana kwa mk: no wa 
manabii wa zamani, Yernsalemi ulipokuwa 
na watu na kusitawi, nayo miji yake iliyo- 
uzunguka, walipokaa watu Kusini na She- 
tela ? 

Neno la Bwana likamjia Zekariya, kuse- 
ma, Ndivye alivyosema Bwana wa majeshi, 
kusema, Hukumu za kweli hukumuni, aka- 
mtendee killa mtn nduguye kui 
na rehema; msiwaonce mjaani, wala vatima, 


Google 


t aek p . 
IU re 


LEKARIYA, VIII. l 


‘Gent, wala masikini; wala @siwaze mitu 
mabava tau ya nauguy e moyonl MWENU. 
La! asiri hukataa kusikia, hutoa bega Ja 
kuasi, huziba wasikio, wasisikie. Haltu 
moyo ya Lo Wiigelkage kama alinasi, wasije- 
GSKA toral na mantuo i cturia Ewu 
roho yake Bwana wa majeshi kwa mikono 
yao manaii wa wamnul: kwa hiyo ika Ji 
hasira kubwa katisa Bwana wa majeshi. 
Ikawa, kama roe ahvyolm, bao wasisi- 
hie, hivi watsulin wao, wala mm gitu- 
sikia, absema Bwana wa majeshi; la. 
kiui nitawapepergsha en YA wale yote 
Wuslowajua. Ne LIV O Way yonariuica eh: 
nyuma yao, asipite wala kurudi mtu.: 
swank wao wuliolhambu inchi va nuaswa. 


LET ba 
oS 


AA, 


IKAJA neno la Bwana wa majesk 

(2) kusema, Ndivyo asemavyo DA 
wa majeshi; Uwivu ulineuchea Sayunt 
uwivu mkuu, na kwa ghathabu ktu mi. 
meuouca uwivu. Ndivyo asemavyo Bwa- 
na: Aime urudi; Bayuul, nami nitakaa 
kati ya Yerusalemi: nao Yerusalemi uta- 
kwitwa Mji wa kweli; nao mlina wa Bwa- 
na wa majeshi Mlima mtakatifu. Ndivyo 
asemavyo Bwana wa majoshi: Bado wata- 
kaa wazee waumo na wake mitaani mwa 
Yerusalemi, killa mtu na gongo lake mko- 
noni kwa siku kwa kuwa nyingi. Nayo 


gle 


© 


p 


d 


10 


11 


12 


13 


ZEKARIYA, VIIL. 


mitaa ya mji itajaa watoto waume na wa- 
ke wakicheza mitaani mwake. Ndivyo 
asemavyo Bwana wa majeshi, Yakiwa ya 
ajabu machoni pa misalio ya watu hawa 
siku zile, yawe tena ya ajabu machoni 
pangu? anena Bwana wa majeshi. Ndi- 
vyo asemavyo Bwana wa majeshi: Taza- 
ma, nitawaokoa watu wangu toka inchi 
ya mashariki, na toka inchi ya magharibi : 
nami nitawaleta, nao watakaa kati ya 
Yerusalemi; nao watakuwa watu wangu; 
nami nitakuwa Muungu wao, kwa kweli 
na kwa haki. Ndivyo asemavyo Bwana 
wa majeshi: Itive nguvu mikono yenu, 
msikiao siku hizi maneno haya kanwani 
pa manabii, waliokuwako siku ulipowekwa 
msinji wa nyumba ya Bwana wa majeshi, 
wa hekalu, lipate kujengwa. Kwani 
kabla ya sku zile hapana mshahara wa 
mwana Adamu, wala mshahara wo wote 
wa nyama; wala kutoka wala kuingia 
kwa salama kwaajili ya mtesi: nalifara- 
kisha killa mtu na jirani yake. Lakini 
sasa si kama siku za kwanza mimi na 
masalio ya watu hawa, anena Bwana wa 
majeshi. Kwani mbegu za amani; mza- 
bibu utatoa matunda yake, nayo inchi 
itatoa uzidio wake, nazo mbingu zitatoa 
umande wake; nami nitawamilikishia hivi 
vyote masalio ya watu hawa. Na itakuwa 
kama mlivyokuwa laana kati ya mataifa, 
Ee nyumba ya Yuda, na nyumba ya Isra- 


Google 


YEKARIYA, VIL. Li 


ell, ndivyo nitakavyowaokoa, nanyi mta- 
kuwa mbaraka: msiogope, mikono yenu 
14 itiwo nguvu. Kwani ndivyo asemavyo 
Bwana wa majeshi: Kama nilivyothani 
kuwatendea ninyi mabaya, baba zenu 
waliponikasirisha, asema Bwana wa ma- 
15 jeshi, wala sikughairi: ndivyo nilivyorudi 
kusudi niutendee mema Yerusalemi na 
16 nyumba ya Yuda: msiogope. Maneno 
haya mtakayoyatenda ; semeni kweli killa 
mtu na jirani yake; hukumuni kweli na 
17 hukumu ya amani milangoni mwenu: asi- 
waze mtu mabaya juu ya jirani yake mio- 
yoni mwenu; wala msipende kiapo cha 
uwongo: kwani haya yote niyachukiayo, 
anena Bwana. 
18 Likanijia neno la Bwana wa majeshi, 
kusema, Ndivyo asemavyo Bwana wa 
19 majeshi: Kufunga kwa mwezi wa 'nne, 
na kufunga kwa wa tano, na kufunga 
kwa wa saba, na kufunga kwa wa kumi, 
kutawawia nyumba ya Yuda kufurahi na 
kucheka, na karamu za wema; bassi pe- 
20 ndeni kweli na amani. Ndivyo asemavyo 
Bwana wa majeshi: Bado watakapokuja 
21 mataifa, na wakaao miji mingi: nao wa- 
kaao mmoja watakwenda wa pili, wakise- 
ma, Haya, twende kuomba upendeleo wa 
_ Bwana, na kumtafuta Bwana wa majeshi: 
22 nitakwenda na mimi. Hatta watu wengi 
na mataifa hodari watakuja kumtafuta 
Bwana wa majeshi kwa Yerusalemi, na 


Google 


fay 
LS 


CI 


A BKA kii A ) IN 


kuomba upendeleo wa Bwana. Ndivyo 
asemavyo Bwana wa majeshi: siku zile 
watukiposhika watu kumi katika lugha 
cote va mataifa, watakaposhika upindo 
wa mtu Myahudi, wakisema, Tutakwenda 
pauzyi, kwani, tumesikia kuwa Muungu 
warr, _ 


SCRA 9. 


\ ZIGO wa neno la Bwana juu ya 
x inchi ya Hadrak, nao Dameski pa, 
starehe pake: kwani jicho la waana — 
mu kwa Bwana, nalo la makabila yote y 
Israeli: nao Namath pia ulio mpaka sie 3 
Turo na Sidon, nkiwa wa hekima sana. 
Turo ukapjengea ngome, ukakusanya. 
fetha kama mavumbi, thahabu safi kama 
matope ya njani. Angalia, Bwana ata- 
mfukuza, na nwezo wake wa baharini 
atambimai; nao utaliwa na moto. Ash- 
keion utaona, utangopa; Gaza pia, nao 
utaona uchungu, nao Ekron, kwan taraja 
vake itatahayarika : naye atapotea katika 
Gaza, wala Ashkelon hantakuwa na watu. 
Na wa kukaa Ashdod wa haramu, nao 
Wafilisti nitawalatia kibari mbal. Na 
damu nitamtwelia kinwani, na machukizo 
yake katika. kati va mono yake ; naye pia 
atamwia Muungu wetu masalio: naye 
atakuwa kama sheki katika Yuda, na 


3 Ekren kama Myebusi. Nami nitatua 


Google 


ZAEKARIY A, LX. is 


kwa nyumba yangu kulipinga Jeshi, isiwe 

ya kupita ao kurudi: wala aoncaye hata- 
y 

pita kwao tena: kwani sasa nimeona kwa 


' macho yangu. 


© 


10 


11 
12 


13 


14 


15 


x 


Ufurahi sasa, Eo bint: Sayuni; Pira 
kelele, Ee binti Yerusalemi: Tazama, 
mfalme wako 2nasaja kwako: wa haki, 
na mwenyi wokovu nuyu; wa upole, 
amepanda punda, hatta kipunda mwana 
punda. Nao Efraim nitawakatia gari, 
na Yerusalemi frasi, nao upindi wa vita 
utakatika; naye atawahubiria mataifa 
amani: mamlaka yake toka bahari hatta 
bahari, na toka Mto hatta miisho ya du- 
nia. H.tta na wewe kwa ajili ya damu 
ya agano lako nimewatoa wafungwa wako 
shimoni yasimo maji. Geukeni ngomeni, 
enyi wafungwa wa tumaini: hatta leo 
nashuhudu, mnitakurudishia maradufu. 
Kwani Yuda nimejipindia, upindi nimeu- 
jazia Efraim : na waanao, Ee Sayuni, nita- 
waondokeshea waanao, Ee Yavan, nami 
nitakufanya kama upanga wa mshujaa. 
Naye Bwana ataonwa juu yao, mshale 
wake utatoka kama umeme : naye Bwana 
Muungu atapiga baragumu, atakwenda 
na tufanu za kusini. Bwana wa majeshi 
atawalinda; nao watamezameza, wataya- 
kanyaga mawe ya kombeo; watakunywa, 
watavuma kama kwa mvinyo: nao watajaa 
kama makopo, kama pembe za mathbahu. 


16 Naye Bwana Muungu wao atawaokoa siku 


Google 


lo 


17 


ZEKARIYA, N. 


ilo kama kundi la watu wake; kwa kuwa 
vito vya taji, vimemuliwa juu ya mchi 
yake. Kwani wema wake ginsi mkuu, 
na uzuri wake ginsi mkuu! nafaka itawa- 
fanikisha vijana, na mvinyo mpya waa- 
nawali. 


SURA lù 


MBENI Bwana mvua wakatiwa ma- 
sika, Bwana afanyaye umeme; naye 
atawapa manyunyo ya mvua, na killa 
mtu majani uwandani. Kwani teraf zi- 
menena ubatili, wabashiri wameona uwo- 
ngo; nazo ndoto za uwongo walizonena, 
wafariji burre: kwa hiyo huenda zao ka- 
ma kondoo, huteswa kwa kuwa hapana 
mchungaji. Hasira yangu imewaka juu 
a wachungaji, nao benern nitawapatiliza : 
wani Bwana wa Majeshi amewaangalia 
kundi lake, nyumba ya Yuda, naye ata- 
wafanya kama frasi wake mzuri vitani. 
Kwake litatoka jiwe la pembeni, kwake 
msomari, kwake upind: wa vita, kwake 
killa aoneaye pamoja. Nao watakuwa 
kama mashujaa, wakanyagao adui zao 
katika matope ya njia vitani; nao wata- 
pigana, kwani Bwara pamoja nao; nao 
wapanda frasi watafathaika. Nami nitai- 
tia nguvu nyumba ya Yuda, nitaiokoa 
nyumba ya Yusuf, nami nitawarudisha, 
kwani nimewarehemia; nao wataknwa ka- 


Google 


ZEKARIYA, XI. oy 


ma uisiowatupa; kwani mimi Bwana Muu- 
7 ngu wao, nami nitawasikia. Atakuwa 
Efraim kama mshujaa, na moyo wao uta- 
furahi kama kwa mvinyo; hatta watoto 
wao wataona, watafurahi; moyo wao uta- 
8 mshangilia Bwana. Nitawazomea, nita- 
wakusanya; kwani nimewakomboa, nao 
9 watazidi kana walivyozidi. Nami nikiwa- 
panda katika mataifa, watanikumbuka 
katika inchi zilizo mbali: wataishi na waa- 
10 nawao, watarudi. Nitawarudisha katika 
inchi ya Misri, nitawakusanya katika 
Ashur; nami nitawaleta hatta inchi ya 
Gilead na Lebanon; pasiwanafisishie. 
1i Naye atavuka bahari ya mateso, atayapi- 
ga mawimbi baharini, vilindi vyote vya 
Nilo vitakauka: kiburi cha Assbur kita- 
shushwa, nayo finbo ya ufalme itaiondo- 
12 kea Misri. Nami nitawatia uwezo kwa 
Bwana; na kwa jina lako watatembea- 
tembea, anena Bwana. 


SURA 11. 


UNGUA, Ee Lebanon, milango yako, 

2 uiteketeze moto mierezi yako. Piga 
yowe, Ee mberoshi, kwani umeanguka 
mwerezi, kwa kuwa wenyi heshima wa- 
meharibika: pigeni yowe, enyi mialloni 
ya Bashan, kwani msitu wa nguvu umea- 

3 ngamia Sauti ya kupiga yowe kwa wa- 
chunga! kwani utukufu wao umeharibi- 


Google 


Ld 


ZRKARILY A, XI. 


ka: sauti ya kunguruma kwao waana si- 
mba! kwam kiburi cha Yardeni kimeha- 
ribika. Ndivyo alivyosema Bwana Muu- 


ngu wangu: Lisheni kundi la machinjo ; 


wawachinjao wenyewe, wasijionee hatiya; 
nao wawauzao husema, Abarikiwe Bwana, 
kwani tajiri mimi: wala hawahuru:ni wa- 


ô. chungaji wao. Kwani mimi sitawahuru- 


mia tena wakaao inchi, anena Bwana: 
lakini, tazama, nitawatia watu killa mtu 
mkononi mwa jirani yake, na mkononi 
mwa mfalme wake: nao wataipiga inchi, 
wala sitaokoa mikononi mwao. Bassi 
nikawalisha kundi la machinjo, hatta wa- 
nyonge wa kundi. Nikajitwalia magongo 
mawili; moja nikaluta Uzuri, la pili nika- 
lnta Mafungo; nikawalisha kundi. Ni- 
kawakatia mbali wachungaji watatu kwa 
mwezi mmoja ; kwani roho yangu imecho- 
ka nao, hetta na roho yao ikanichukia 
mimi. Nikasema, Sitawalisha ninyi; afa- 
yo na afie mbali ; nao wa kupotea apotelee 
mbali; nao waliobaki walane killa mtu 
nyama ya mwenzake. Nikalitwaa gongo 
langu, Uzuri, nikalikata vipande viwih, 
nipate kulivunja agano langu nililolifa- 
nya nao mataifa yote. Likavunjika siku ile: 
ndivyo walivyojua wanyonge wa kundi 
walioniangalia kama neno la Bwana hili. 
Nikawaambia, Kama jema machoni penu 
toeni mshahara wangu, na kama sivyo, 
nchani, Wakanipimia "mshahara wangu 


Google 


LEKARIYA, XII. 19 


13 thelathini za fetha. Bwana akaniambia, 
Mtupie mfinyangi, hesabu bora hii nili- 
yohesabiwa nao. Nikazitwaa zile thela- 
thini za fetha, nikamtupia mfinyangi nyu- 

14 mbani mwa Bwana. Nikalikata vipande 

© viwili gongo langu la pili, Mafungo, nipa- 
te kuvunja udugu wao Yuda wa Israeli. 
lö Bwana akaniambia, Bado ujitwalie vyo- 

16 mbo vya mchungaji mpumbafu. Kwani, ta- 
zama, mimi nitaondokesha mchungaji kati- 
ka inchi, asiyewaangalia wale waliopotea, 
asiyewatafuta wale waliotawanyika, wala 
kuganga kilichovunjika; wasimamao hata- 
walisha, lakini nyama yao wanono atakula, 

17 na kwato zao ataziraruararua. Ole wake 
mchungaji asiyefaa aachaye kundi! juu 
ya mkono wake upanga, na juu ya jicho 
lake la kuume; kukauka utakauka mkono 
wake, na kupovuka litapovuka jicho lake 
la kuume. 


SURA 12. 
M wa neno la Bwana juu ya 


Israeli. 
Anena Bwana, atandaye mbingu, awe- 
kaye msinji wa inchi, afanyizaye roho ya 
2 Mwana Adamu ndani yake: Angalieni, 
mimi nitaufanya Yerusalemi kikombe cha 
kuumbaumba kwa mataifa yote wazungu- 
kao, kitaipatia na Yuda kwa mazingiwa 
3 juu va Yerusalemi. Hatta itakuwa siku 


Google 


4) 


10 


AKKARIYA, XII. 


ile nitaufanya Yerusalemi jiwe la kulemea 
kwao watu wote; wote wajilemeao nalo 
jeraha watajeruhiwa; nao mataifa yote ya 
dunia watakusanyika juu yake. Siku ile, 
anena Bwana, nitamtia killa frasi usha- 
ngao, na mpanda wake wazimu: nami ni- 
tawafunulia macho yangu nyumba ya Yu- 
da, na killa frasi wa watu nitamtia upofu. 
Neo masheki wa Yuda watasema mioyoni, 
Wakaao Yerusalemi nguvu zangu katika 
Bwana wa majeshi Muungu wao. Siku 
ile nitawafanya masheki wa Yuda kama 
chungu cha moto kati ya kuni, na kama 
mwenge wa moto kati ya miganda; nao 
watateketeza watu wote wa pande zao kwa 
kuume na kwa kushoto: nao Yerusalemi 
utakaa bado mahali pake, pa Yerusalemi. 
Naye Bwana ataziokoa hema za Yuda 
kwanza; isipate fahari ya nyumba ya 
Daud, na fahari yao wakaao Yerusalemi 
kutukuka juu ya Yuda. Siku ile Bwana 
atawalinda wakaao Yerusalemi ; naye aliye 
thaifu kati mwao siku ile atakuwa kama 
Daud; nayo nyumba ya Daud kama Muu- 
ngu, kama m laika wa Bwana mkele yao. 
Hatta itakuwa siku ue nitatafuta kuwa- 
haribu mataifa yote wajao juu ya Yeru- 
salemi. Nitamwaga juu ya nyumba ya 
Daud, na juu yao wakaao Yerusalemi, roho 
ya neema na ya kuomba; nao watanita- 
zama waliyenichoma: nao watamlilia ka- 
ma kwa kilio cha mwana wa pekce, wata 


Google 


ZEKARIYA, NII. 2 | 


mhuzunikia huzuni kama ya mzaliwa wa 
11 kwanza. Siku ile yatakuwa matanga 
makubwa kwa Yerusalemi, kama matanga 
ya Hadadrimmon kwa boonde ya Meggid- 
12 don. Nayo inchi italia, jamaa kwa jamaa 
mbali mbali; jamaa ya nyumba ya Daud 
mbali, na wake zao mbali ; jamaa ya nyumba 
13 ya Nathan mbali, na wake zao mbali; jamaa 
ya nyumba ya Lawi mbali, na wake zao 
mbali; jamaa ya Washimei mbali, na 
14 wake zao mbali; jamaa zote wasaliao, killa 
Jamaa mbali na wake zao mbali. 


SURA 13. 


IKU ile watafunguliwa chemchemi 

nyumba ya Daud na wakaao Yeru- 

2 salemi kwa thambi na kwa unajisi. Hatta 

itakuwa siku ile, anena Bwana wa majeshi, 

nitakatia mbali majina ya sanamu katika 

inchi, wala hazitakumbukwa tena: hatta 

na manabii na roho mchafu nitawafukuza 

3 katika inchi. Tena it:kuwa, mtu akitoa 

bado unabii watamwambia babaye na 

mamaye aliyemzaa, Hutaishi, kwani wa- 

nena uwongo kwa jina la Bwana: nao 

watampiga babaye na mamaye aliyemzaa, 

4 atoapo unabii. Hatta itakuwa siku ile, 

manabii watatahayarika killa mmoja njozi 

yake, atoapo unabii; wala hawatavaa joho 

5 la nyele kwa maana ya uwongo: naye ata- 
sema, Si nabii mimi, mtu mkulima mimi: 


Google 


22 ZHXKARIYA, XIII. 


kwani mnunuliwa wa watu mimi tangu 
6 ujana. Naye ata :mbiwa, Nini jeraha hizi 
kati ya mikono yako? ndipo atajibu, Nili- 
zojeruhiwa nyumbani mwa wapenzi wangu. 
7 Amka, Ee upanga, juu ya mchungaji 
wangu, na juu ya mtu mwenzangu, anena 
Bwana wa majeshi: mpige mchungaji, nao 
kondoo watatawanyika; nami nitawarudi- 
8 shia wadogo mkono wangu. Hatta itaku- 
wa katika inchi yote, asema Bwana, viwili 
viwili vitakatika humo na kufariki; na cha 
9 tatu kitabaki humo. Nacho cha tatu nita- 
kileta kati ya moto, nami nitawasafisha 
kama fetha isafishiwavyo, nitawajaribu 
kama ijaribiwavyo thahabu: nao wataniita 
jina langu, nami nitawasikia: nitasema, 
Watu wangu hawa; nao watasema, Bwana 
Muungu wangu. 


SURA 14. 


r ps AMA, siku ya Bwana yaja, mateka 
yako yatakapogawanyika kati yako. 

2 Kwani nitawakusanya mataifa yote jau ya 
Yerusalemi vitani; nao mji utatwaliwa, 
nazo nyumba zitatekwa, nao waanawake 
watatiwa nguvu; nussu ya mji watahami- 
shwa, waila mabaki wa watu hawatakati- 

3 ka katika mj. Ndipo Bwana atatoka, 
atapigana na mataifa wale, kama siku 
4 alipopigana, ile ya vita. Naye atasimama 
nyayo zake siku ile juu ya mlima wa 


Google 


ZEKARIYA, XIV. 23 


Zeituni, uliolekea Yerusalemi kwa masha- 
riki, nao mlima wa Zeituni utapasuka 
katikati yake kwa mashariki na kwa ma- 
gharibi boonde kubwa sana: na nussu ya 
mlima itaondoka kwa kaskazini, na nussu 
ö kwa kusini. Nanyi mtaikimbilia boonde 
ya milima yangu; kwani boonde ya milima 
itaenea hatta Azel: hatta mtakimbia vile 
kama mlivyokimbia katika tetemeko la 
inchi siku za Uzziya mfalme wa Yuda: 
naye Bwana Muungu wangu atakuja, na 
6 watakatifu wote pamoja nawe. Itakuwa 
siku ile haitakuwa nuru na enga na kiwi: 
7 nayo itakuwa siku moja iliyojulikana na 
Bwana; si mchana, wala si usiku: lakini 
itakuwa wakati wa jioni itakuwa nuru. 
8 Hatta itakuwa siku ile, yatatoka Yerusale- 
mi maji yaliyo hayi: nussu kwa bahari 
ya mashariki, na nussu kwa bahari ya 
magharibi; wakati wa hari va wa baridi 
9 itakuwa. Naye Bwana ataimiliki inchi 
ote: siku ile Bwana atakuwa mmoja, na 
10 jina lake moja. Itabadilika inchi yote 
mami Araba, toka Geba hatta Rimmon 
kusini kwa Yerusalemi: nayo itainuliwa, 
itakaa mahali pake, toka mlango wa Be- 
nyamin hatta mahali pa mlango wa kwa- 
nza, hatta mlango wa pembeni, na toka 
mnara wa Hananel hatta mashinikizo ya 
11 mfalme. Humo watakaa, wala laana hai- 
uwa tena; nao Yerusalemi utakaa sa- 
12 lama. Na hili litakuwa pigo Bwana ata- 


Google 


24 ZEKARIYA, XIV. 


kalowapigia watu wote waliofanya vita 
juu ya Yerusalemi; utaharibika mwili wao 
wakisimama juu ya miguu yao, na m:cho 
yao yataharibika ndani yake, na ulimi 
13 wao utaharibika kanwani mwao. Hatta 
siku ile itakuwa, uthia mkubwa utawato- 
kea kwa Bwana; nao kukamatana killa 
mtu mkono wa jirani yake, mkono kwa 
14 mkono wataondokeana. Yuda tena wata- 
pigana kwa Yerusalemi; nao utajiri wao 
mataifa yote wazungukao utakusanyika, 
thahabu, na fetha, na mavazi, mengi sana. 
15 Vile tena litakuwa pigo la frasi, na nyu- 
mbu, na ngamia, na punda, na nyama 
zote watakaokuwapo matuoni pale, kama 
16 pigo hili. Hatta itakuwa, killa atakaye- 
salia wa mataifa yote waliokuja juu ya 
Yerusalemi watapanda mwaka kwa mwa- 
ka kumwabudu mfalme, Bwana wa maje- 
shi, na kuifanya siku kuu ya vibanda. 
17 Tena itakuwa, yo yote asiyepanda Yerusa- 
lemi wa jamaa zote za inchi kumwabudu 
mfalme, Pron wa majeshi, hatta kwao 
18 haitakuwa mvua. Nao jamaa ya Misri 
wasipopanda, wasipokuja, hatta wao ; bta- 
kuwapo pigo, Bwana atakalowapigia ma- 
taifa wasiopanda kuifanya siku kuu ya 
19 vibanda. Hivi kwa thambi yao Misri, na 
kwa thambi yao mataifa wote wasiopanda 
20 kuifanya siku kuu ya vibanda. Siku ile 
patakuwa katika njuga za frasi, TAKATIFU 
Kwa Bwana; nayo masufuria nyumbani 


Google 





ZEKARIYA, XIV. 25 


mwa Bwana yatakuwa kama mabakuli ya 

21 mbele ya mathbahu. Hatta killa sufuria 
Yerusalemi, na Yuda, litakuwa takatifu 
kwa Bwana wa majeshi: nao wote watoao 
thabihu watakuja na kuyatwaa, na kuya- 
tokosea: wala hatakuwamo tena Mkana- 
ani nyumbani mwa Bwana wa majeshi 
siku ile. 


MWISHO. 


Google 


Google 





MALAKI. 


SO 
LI 
DEO 
GL 


OR 
[A 


ZANZIBAR: 
PRINTED AT THE UNIVERSITIES’ Mission Press. 
log. 


Google 


ee | ~ , Original from 
Digitized by | 3 
TES Google HARVARD UNIVERSITY 


MALAKI. 


SURA 1. 
N ZIGO wa nennla Bwana kwa Isra- 


eli kwa mkono wa Malaki. 

2 Nimewapenda, asema Bwana. Nanvi 
mwasem», Unetupend je ? Es:u si ndu- 
guye Yakob? asema Bwana: nikampe- 

3 nda Yukob; Esau noikamchukia, nika- 
mfanyia milima yake ukiwa, na urithi 

4 wake kwao mbweha za onyika. Akiwa 
Edom asema, Tumepondwa, lakini tuta- 
rudi na kujenga mahali palipoachwa ; 
ndivyo asemavyo Bwaua wa majeshi, Wa- 
tijengs, nimi nitaangusha: na watu wata- 
waita Mpaka wa uovu, na Watu nlio- 

5 wagha habikia Bwana milele. Na macho 
yenu yitvona, nanyi mtasema, Atukuzwe 
Bwana kupita mpaka wa Israeli. 

6 Mwana hrmheshinu babaye, na mtu- 
mwa bwana wake: bassi nikiwa baba, 
heshima yangu i wapi? nikiwa bwana, 
hofu yangu i wapi? asema Bwana wa 
majeshi kweni, Envi wakohani, mtharauo 
jina lingu. Nanyi mwasema, Tumetha- 

7 rauje jina liko? Mwatoa chakula cha 
unajisi katika mathbahu yangu. Nanyi 
mwasema, Tumekutinje unajisi? Kwa ku- 
wa mwasema, Meza ya Bwana diyo 


Google 


2 MALAKT 1. 


8 ilivotharanliwa. Nanyi mkimtoa thabihu 
aliye Fipefu, haithuru ! mkimtoa aliye ki- 
lema na mgonjwa, havithurn ! Mtolee bassi 
liwali wako; haya, atapendezwa nawe? 
ao atıkubali uso wako? asema Bwa- 

9 na wa majesbi. Hatta sasa, nawasihi, 
mta’ent uso wake Munngu, aturehemie; 
mkononi mwenu yametoka haya: stawaku- 
bali mmojawapo nyuso zenu ? asema Bwara 

10 wa majeshi. Laiti angekuwako mmoja 
wenn atakaveifiunya milango, msiwashe 
mathbshuni mwangu burre! Sipendezwi 
kwenu, asema Bwn'a wa majeshi, wala 

11 sitak..b.l s dika mikononi mwenu. Kwani 
tangu kucha kwa Jua hatta kuchwa kwake 
pna langu kuu kwa mataifa; na Kila 
pahali uvnmba hutolewa kwa jina langu 
na sadaka safi: kwani jiua langu kuu kwa 

12 mataifa, asema Bwana wa majeshi. La- 
kini nivyi wltao napsi, kwa kuwa 
mwasema, Meza ya Bana imetiwa nna- 
y's), na MZIO wake, hotta chakuli chake, 

13 hitharaniiwa, Mvasema tena, Tezaineni, 
kaz. hii! nanyi mmeing’onga, asema Bwa- 
na wa majeshi; nanvi mmemleta aliye- 
nyany’anywa, nu kilema, na mgonjwa; 
ndivyo owwiletavwo sadaka: miknbali 
hii mikononi mwenu? asema Bwana. 

14 Lakin alamiwe mjinja, mwenyi katika 
kurdi l ke muwe, awekaye nathin, na 
kumtolea Bwana ittilato: kwani mimi 
mfalne mkuu, asema Bwana wa majeshi, 
na jiwa langu lenyi hofu kwa mataifa. 


Google 


2 


Go 


MALAKI 2. 3 
SURA 2. 


ATTA sasa kwenn agizo hili, enyi wa- 

kohani. Msiposikia, msipotia moyo- 
ni, kutoa utukufn kwa jina langu, ase- 
ma B vana wa majeshi, ndipo nitilipeleka 
laana juu yenn, nami nitailaani mibaraka 
yenu : hətta nimekwisha kuilaani, kwa 
kuwa hamkutia moyoni. Angalieni, ni- 
tizikemea —— kwa ajili yenn, nami 
nitamsaga mivi nyusoni mwenu, mavi 
ya sidaka zenu; nanyi mtaondolewa nayo. 
Nanyi mtajua kama agizo hili nimelipeleka 
kwenu, azano langa liwe kwa Lawi, 
asema Bwana wa ınajeshi. Agano la- 
ngu linekuwa kwake la maisha na la 
amani; nikampa haya avgope, akaniogopa, 
akajithili mbele va jina langu. Sheria 
ya kweli kan ani mwake, na uovu ha- 
ukuonwa midomoni mwaxe: hutembea 
nami kwa amani, na kwa kuwa siwa, 
na wengi nliowageuza katika ubaya. Kwao 


ni ya midomo ya mkohani kushika 


maarifa ; na sheria hntafucikana k- nwani 
mwake, kwani mjumbe yeye wa Bwana 
wa majeshi. Lakini ninyi mmepotoka 
kitika njia; mmewakwaza wengi kwa 
sheria; mrneliharibu agano la Lawi, ase- 
ma Baana wa majeshi. Kwa hiyo 
namı nimewatia ninyi aibu, nimewashusha 
mbele ya watu wote, kwa kadiri mlivyo. 
kosi njia zangu, mkikubali nyuso 
watu katika sheria. 


gle 
q 


4 
10 


11 


12 


13 


14 


16 


17 


MALAKI 2. 


Si sisi wote na baba mmoja ? siye Muu- 
nen mmoja aliyetuumba ? mbona twamte- 
nde; hihi killa mtu ndugu vake, tukitangua 
acano li baba zetu? Yuda ametenda kwa 
hila, na məchukizo yalivoʻtendeka kwa 
Israeli na kwa Yerusalemi; kwani Yuda 
ameutangua utakatifu wa Bwana, aupe- 
ndao, na kumwoa binti wa muungu mgeni. 
Mtu atendiye hava Bwana atamkatia na 
ykeshaye na ajituve, katika hema za 
Yakob, n: ye amtole:ye sadaka Bwana wa 
vajeshi. Na haya ya pili mwiyatenda: 
mwaifunikiza mathbahu ya Bwana kwa 

machozi. na kwa kulia, na kwa kuagna, 
hatta astiangalie tena sadaka, wala kuiku- 
bali kwa kutekubali mikononi r:wenn, 
Nanvi mwasem:, Kwa nini? Kwa kuwa 
Bwana amekuwa shahidi kati yako na 
mke wa ujana wako, aliyemntendes kwa 
hila, aj] pokuwa mwenzako, na mke wa 
ageno liko. Naye hikufinyiza minoja, 
hatte akiwa na mabuki ya roho? Na wa 
nini hiyu mmoja ? Aliutafuta uzao wa 
Muungu. B ssi itunzeui roho yenu, wala 
mtu asimtendee hila mke wa ujima wake. 
Kwani nachukia kuachina, asema Bwana, 
Muungu wa Israeli, naye afunikiz»ye nguo 
yake na jeuri, asema Bwana wa majeshi: 
bassi jiangalioni roho yenu, msitende kwa 
hila. 

Mmemchosha Bwana kw: maneno yenu. 
Ninyi mwasema, Tumenchoshije? Kwa 
kuwa mwasema, Killa ateudaye mabaya 


Google 


MALAKI 3. 2 


ni mwema machoni pa Bwana, naye ape- 
ndezwaye nao; ama wupi Muungu wa 
hukumu? 


SURA 3. 
NGALIENI, Nampeleka tume wangu, 


nave ataweka tayari njia mbele yangu: 

naye Bwana, mmtakao, atakuja ghafula 
bekaluni kwake; naye tume wa agano, 
mmpendaye, angalia, yuaja, anena Bwna- 
2 na wa majeshi. Illa nam ataka yestahi- 
mili siku ya kuja kwake? nani ata- 
kayesimama, yeye utakapoonekana ? kwa- 
ni ni kama moto wake asafishaye na 
3 kama sabuni yke afvaye; atakaa kama 
asatishaye, atakasaye fetha, naye ata- 
watakisa waana wa Lawi, atawachnja 
kama thahabu na fetha; nao watamtolea 
4 Bwana sadaka kwa haki. Ndipo sada- 
kaza Yuda na Yerusalemi zitakapompe- 
ndeza Bwana, kama :iku za kale, na. 
§ kam» miaka ya zamani. Namı nitawa- 
karibia kwa hukumu; nitakuwa shahidi 
mwepesi jun ya wachawi, na juu ya 
wazinzi, Da juu yao Wanpao uwongo : na 
juu yao. wamthulumuo mtu katika msha- 
hara wike, mjaani. na yatiwa, wamye- 
uzao mgeni, Wala hawaniogopi mimi, ane- 
O na Bwana wa majeshi. Kwani mimi 
Bwana sibadili; kwa hiyo hamkuharibika, . 

. enyi waana wa Yakob. 


?. - "Leagan siku sa babs zenu wmegeuka kati- 






Google 


6 


MALAKI 8. 


ka maagizo yangn, wala ‘amkuyashika. Ni- 
rudieni mimi, nami pitawarudia ninyi, asema 


8 Bwana wa majeshi. Nanyi mwasema, Tu- 


tarudije? Mtu ntamnyang'anya Muungu ? 
illa ninyi mmeninyang’anya, nanyi mwa- 
sema, Tumekunyang’anyaje? kwa zaka 
n» kwa sadaka za kuinuliwa. M mela- 


aniwa kwa laana; kwani mwaninyang’a- 


10. 


11 


nva, hatta taifa hili lote. Leteni zaka 
kamili kwa hazina, ipate kuwa posho 
nyumbani mwangu, mkanijaribu sas: nazo, 
asema Bwana wa majeshi, kima situwa- 
funulia madirisha ya mbinguni, na kuwa- 
miminia mbaraka, hatta isiwe naf.si ya 
kutosha. Naye mla nitamkemea kwa 
ajili zenu, niye hatabaribu mazao ya 
inchi yenu; wala mzabibu wenu hauta- 
pukutika m. pooza koondeni, asema Bwa- 


12 na wa majeshi. Na mataifa yote Wata- 


13 


waona ninyi heri; kwani mtakuwa inchi 

ya anissa, asema Bwana wa majeshi. 
Maneno yenu yamekuwa magumu juu 

yangu, «sein Bwana. Nanyi wasema, 


14 Tu mekuneneaje? Mmesema, Ni burre ku- 


15 


16 


mtumikia Muungu: na fi yida yake nini tu- 
meihuduma huduma yake, vaswi tumete- 
mbea kwa msiba mbele ya Bwana. wa maje- 
sbi ? Hatta sasa huwaona heri wenyi kibu- 
ri; kweli uao watendao movu hujengewa; 
kweli, huinjaribu Muungu, nao huokoka. 
Ndipo waliomcka Bwana wakasemana; 
Bwana akasikiliza, akasikia, kikaandikwa 


mbole yake kitabn cha tkumbuabe kwao 


Google 


18 


MALAKI 4. ( 


waliomcha Bwana, waliofikiri jina lake. 


Nao watakuwa kwangu, asema Bwana wa 
majeshi, siku niifanyizayo, mali yangu 
hassa; nami nitawaachilia, kama mtu amwa- 
chiliavyo mwana wake yeye amtumikiaye. 
Ndipo mtarudi na kupambanna kati 
yake mwenyi haki na mwovu, kati yake 
amtumikiaye Muungu naye asiyemtumikia. 


SURA 4. 


WANI, angalieni, siku inakuja, ina- 
waka kama tanuu; nao wenyi kiburi 
wote, nao watendao maovu wote, watakuwa 
makapi: nayo siku ijayo itawateketeza, ase- 
ma Bwana wa majeshi, isiwaachie wala shi- 
na wala tawi. Nanyi mwogopao jina langu 
litawaondokea jua la haki lenyi kupona ka- 
tika mabawa yake; nanyi mtatoka mtaruka- 
ruka kama ndama za malishoni. Nanyi mta- 
wakanyega waovu; kwani watakuwa maji- 
fu chini ya nyayo za miguu yenu siku nil- 
fanyizayo, asema Bwana wa majeshi. 
Kumbukeni torati ya Musa mtumwa 
wangu, niliyomwagiza kwao Israeli wote 
katika Horeb, amri na sheria. Angalieni 
nitawaletea Eliya nabii, kabla haijaja siku 
ya Bwana iliyo kuu na ya kuogofya. Na- 
ye atairejeza mioyo ya baba kwa watoto 
wao, na mioyo ya watoto kwa baba zav; 
nisije na kuipiga inchi kwa laana. 


Google 


oat 
ser - 
WF && æ 
>: f j 
= a NA f 7 ve 
Ad f ~~ i m 
” 3 9 tw 

e 


Foy a 
N ° = 





wr 


‘ va a i l 
/ gt “Bible Downloads: at 


FEFE? 
a gt 


RRIS, FI 7A PIS pe 





DIGITAL BIBLE SOCIETY 
www.dbs.org 






- ‘parvard College Library 


BOUGHT FROM GIFTS 


OF 


FRIENDS OF THE LIBRARY 













This book should be returr 

the Library on or before the las 

stamped below. | 
A fine of five cents a day is inc $ 

by retaining it beyond the specified 

time. 

Please return promptly. 












